
ANG MGA LIHIM 
AT MGA K ABl L \ \ Y\\ 

NG IGLESIA NI KRISTO 



4 



by Di. Mt'Ianio P. Gabriel, Jr. 



ANGMGALIHIM 
AT MGA KABULAANAN 
NG IGLESIA m KRISTO 

(MANALO) 



Nl CRISTO (MANALO) 
Copyright 1981 by Dr. Melanio P. Gabriel, )r. 

First Printmg, 1981 
Seeond Printing, 1982 
All rights reserved 



Printed in the Repubiie of the Philippines 




MGA NILALAMAN 



Panimulang Pananalita 



1 , Balangkas ng Ilang mga Mahahalagang Bagay sa Buhay ng "Sugo" 
ng !NK na sil Felix Manalo Ysagun 



■ • 



2. Ang Katotohanan Ukol sa Bilang ng mga Kaanib ng INK . . . 

3. Ang Pagdaraya ng INK sa Pagsipi ng Biblia 12 

4. Ang Kalagayang Pananalapi ng Iglesia 17 

5. Ano ang Legal na Kalagayan ng INK? 20 

Higit na Mataas si Felix Manalo Ysagun sa Pangunawa ng mga 1NK 

kaysa sa ating Panginoong Jesucristo 21 



INK o INC Alin talaga ang Pangalan? 



:it Sinisiraan ng Loob ng mga Ministro ng INK ang mga Kaanib 
sa Pagbababsa ng Biblia? 28 

9. Isang Tamang Gawain ang Pag-aabuloy, Ngunit Mali ang INK 

sa Paggamit ng Pinagbabatayan sa Biblia t 





0. Ang Pagboto ng Iglesia 33 

1 . Sino Kaya ang Nagtuturo ng mga Aral ng Demonyo? 34 

AngMoralidadsalNK 36 

13. Talaga Bang Bawaf sa INK ang "Christmas"? 40 

4. Bawal din ba sa INK ang "Va1entine's Day"? 

5. Bakit Hindi Maipagbawal sa INK ang Paninigarilyo? 

1 6. INK: Ang Pagkain ng Dugo ay Kasalanan "Laban sa Espiritu/' at 
Walang Kapatawaran. At Paano Narnan ang Pakikiapid — Kasalanan 
•'sa Laman * lang? 43 

17. Bakit Sabado ang Pagsamba kapag si Erano Manalo ang Magse- 
sermon? At Bakit Napakarami pa siyang "Bodyguards" at ''Eseorts"? ... 45 

18. ig Makikilala Ninyo Sila sa Parnamagitan ng Kanilang mga Bunga'' 47 

19. Mga Awit ng INK: Mga Kinopya lamang sa mga himnaryo ng 

mgaTunay na Kristiano! 49 



20. Kinopya ng INK ang Paraan ng Pagbabaustimo at Pagbabasbas! 50 

21 . Ano ang Ibig Sabihin ng Doxologia ng INK? 51 

22. Ang katotohanan Tungkol $a "IbongMandaragit" 52 

23. Ang "Pilosopiya" ng INK 57 

24. Ang INK nga kaya ang may Tunay na Kaligtasan? 60 

Conclusion 67 

Ang Katugunan sa inyong Katanungan 68 



PANIMULANG PANANALITA 




Sa akin pong paglalahad ng mga katotohanan sa aklat na ito ay batid ng Pa- 
nginoong Diyos na walang ibang layunin ang nagbunsad sa akin kundi pag-ibig — 

pagibig sa mga dating kapatid at sa mga nasa Pamamahala ng Iglestya at sa mara- 
ing iba pang mga kapwa-tao - na nawa'y sumikat sa kanilang mga puso ang "liwa- 
ag ng katotohanan," upang hindi organisasyon, sekta o sinumang pinuno ang mai- 
s, kundi ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 

Kung sa akin lamang sarili ay hindi ko nanaisin pa ang isulat ang lathalang ito 
sapagkat maaaring hindi maunawaan ng ibang tao ang layuning nagbunsad sa akin 
upang isulat ito. 

Dalapuwa't ang kalooban ng Panginoon ang dapat na masunod. Ang sabi n| 
'a sa Eteso 5:1 1-17 ay ganito: 

Huwag kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na wa- 
lang ibinubungang kabutihan - sa mga bagay na dulot ng kadilmian. Sa 
haiip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. (Sapagka't kahiya 
hiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nilang lihim). 
Ang lalwt ng nalalantad ay naliliwanagan. At ang naliiiwanagan ay nagi- 
ging iiwanag. Kaya't sinasabi: Gutnising ka, ikaw na natutulog. Magba- 
ngon ka mula sa mga patay, at iiliwanagan ka ni L'risto. ' Kaya t ingatan 
ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng ma- 
tatalmo, at di tulad ng mga mangtnang. Sapagka 't masama ang takbo ng 
daigdig. Samantalahin ninyo ang bawa't pagkakataon ng kayo'y maka- 
gawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano 
ang kalooban ng Panginoon. (Magandang Bal ita ) 

Nabatid ko na sa pagsisiwalat ko ng mga katotohanan ukol sa INK ay naayon 
sa diwa ng isinasaad sa Gawa 20:24, "Datapuwa't hindi ko minahal angaking buhay 
waring sa akin ay mahalaga, maganap ko Iamang ang aking katungkulan, at ang 
"steriong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng evangelio ng 
a ng Dios." (Ang Biblia) 

Napag-ukulan ko na ng aking pananaw ang mga pag uusig na darating, an^ 
.ga pang-aapi, mga panlilibak, at maging ang kamatayan. Dahil dito, hinahangad 
o na masabi ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:7-11 na: 

Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong 
kalugihan, alangalang kay Cristo . . . dahil sa dakilang kagalingan ng pag- 
kakiiala kay Cristo Jesus na Panginoon ko: na alanglang sa kaniya 'y ti- 
niis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong suka lamang, 
upang tamuhin ko si Cristo. At ako'y masumpwigan sa Kaniya, na wa- 
lang katuwirang aking sarili, sa makatuwid baga'y sa kautusan, kundi 
ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang 
katuwiran ngang buhat sa Dios sa pamamagitan ng pananam- 
paiataya: Upang makilala ko siya, at ang kapangyarihart ng kaniyang 
mga kahirapan, na ako'y natutuiad sa kaniyang pagkamalay: 
Kung aking tamuhin sa anomang paraan ang pagkabuiiay na mag-uli sa 
mgapatay. (Ang Biblia) 



Ang pakiusap ko lamang sa dati kong mga kasamahan sa INK ay dinggtn nila 
g mo5 ng Panginoung Jesus na nagsasabing: 

Saiiksikin ninyo ang tnga kasulatan, sapagka't iniisip ninyo na sa mga 
yaon ay mayroon kayong buiiay na walang hnnggan: at ang mga ito'y 
siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. (luan 5:39, Ang Biblia) 

Sali ksikin po natin ang kasulatan kung nais nating magtamo ng buhay na vva- 
langhanggan. Sundin natin ang Panginoon. Magsiyasat tayo. 

Namamanhik po ako sa inyo na unawain ninyo, pag-aralan at siyasatin kung 
too o kasinungalingan ang mababasa ninyo. Wala pong personalan dito; kundi ito 
ay paghahayag lamang ng mga katotohanang maaaring masakit, subali't tulad ng 
isang manggagamot, siya ay humihiwa upang makapagpagaling at makapag-bigay 
lunas, at hindi upang pumatay. 

Sabi nga ni Apostol Pablo sa I Cor. 13:2: "At kung magkakaroon ako ng k 
na panghuhula, at malalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng m£ 
kaalaman; at kung magkakaroon ako ng buong pananampalataya, naanopa't map 
lipat ko ang mga bundok, datapuwa't wala akong pag-ibig, ay wala akong kabul 
han." (Ang Biblia) 

Idinadalangin ko sa Panginoong Dios na bigyan Niya ng bagbag at mapagpa- 
abang puso ang mga makababasa nrtaupang.makimg *a mga payo,babala at 
ng Dios. AMttg 'y maging katuiad tayo ni Darid na nanalangin ng ganito: 

Tturo Mo sa akin ang Iyong daan, Oh Panginoon: 
Ituro Mo sa akin ang Iyong mga iandas. Patmihayan 
Mo ako sa lyong karotoimnan, at ituro Mo sa akin; 
Sapagka 't Ikaw ang Dios ng aking kaligtasan; 
Sa lyo'y naghihiniay ako buongaraw. (Awit 25:4-5, Ang Blblia) 



May panahon pa. may pagkakataon pa, mga kapatid. "Ang maamo ay papat- 
nubayan Niya sa kahatulan: at ituturo Niya sa maamo ang daan Niya." (Mga Awit 
:9, Ang Biblia) 

Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. 



MELANIOP. GABRIEL, ) 



BALANGKAS NG ILANG MGA MAHAH ALAGANG BAGA V 
SA BUHAY NG 'SUGO'* NG INK NA SI FELIX MANALO YSAGUi 




lan at Kapangana kan : 



FELIX MANALO YSAGUN 
(Felix Manalo) 
Mayo 10, 1886 (Biernes) 
(Barrio Tipas, Tagig, RizaJ) 




MGAMAGULANG: Ama - Mariano Ysagun 

Ina - Bonifacia Manalo 

MGA NAGING KABIYAK: Tomasa Sereneo (Ulrlang Kawayan, Paeo, 

Maynila) 

Honorata De Guzman (Avenida, Rizal. 
Maynila) 

ANG PAGLALAKBAY NG "SUGO" NA SI FELIX MANALO HANGGAN< 
SA MASUMPUNGAN ANG SARILI: 

Unang pananampalataya na sinamahan ni Felix Ysagun: 

Tinanggap ang nagbibinatang si Felix bilang kaanib ng grupong "Color- 
um" sa pamamagitan ng isang "initiation rite"na ginanap sa mga bundok 
na San Cri.stobal at Banahaw sa Lueban, Quezon. 

Taong 1904 - 

Unang pagpapalit ng pananampalataya ni Fclix Ysagun (na huling nagim 
"Sugo.") 

Hindi tumagal si FeHx sa pagiging Colonmu Lumipat siya saMethodist 
Episeopal Church dahil dito diumano'y nasumpungan niya na "makatwi- 
ran" ang mga paliwanag ng iglesiang ito. 

Nag=arai sr Felix Ysagun sa EUinwood Bible 7>aining Sehool ng mga Pret 
byterians. 

Siya ay nakiluloy sa tirahan nina Esteban Aquino at Rita Baqui, kap^ 
m ga Presby terians. 

Ang unang pagkakatalaga kay Felix Ysagun sa gawain ng isang iglesia. 

Si Felix ay irinalaga ng Presbyterian Mission na maging isang "pastor" nj 
Mission. 

Nagpalit ng apelyedo ('Tamily name")si Felix Ysagun. 

Pinalilitaw ngPasugo na matapos ang kamatayan ng ina ni Felix Ysagun 
na si BONIFACIA MANALO, ay pinalitan ni Felix ang kanyang apelye- 
do. Samakatuwid, nagpakilala na siya brlang "Felix Manalo." 

Tgong 1 907-08 

Ikalawang pagpapalit ni Felix ng pananampalataya. 

Pagkalipas ng 3 1/2 taon ng pagiging Presby terian ni Felix, natukiasan 
nito ang grupo ng Otristian Mission (o ,a Criristian and Missionary AJ- 



lianee." o" Diseiples or GhrisL," sa Amerika.) Ipinaliwanag ng Pasugo na 
nahikayat si Felix Manalo sa pamamaraan ng pagbibinyag sa tubig ng ig- 
lesiang tto dahil higit diumano na angkop sa itinuturo ng Btbtia. 

Ang ikalawang pagkakatalaga kav Felix Manalo sa gawain ng (ibang) iglesia. 
Sa pagkakahikayat ni Felix Manalo sa iglesiang ito, siya ay itinalaga ng 
Presbyterian Mission na maging "evangelist" ng huli. Muling nagkaroon 
ng pagkakataon si Felix Manalo na makapag-aral sa pamamagitan ng 
"Bible Seienee" sa loob ng 4 na taon. 

Ang unang naging kabiyak ni Felix Manalo. 

Sa panahong ito, nakilala ni Felix si TOMASA SERENEO na kanyang pi- 
nakasalan. Ang kanilang pagsasama ay turnagal lamang ng ilang taon sa- 
pagkat maagang namatay ang kabiyak. 

Taon 1911-12 

Ika-tatlong pagpapalit ni Feiix Manalo ng pananampalataya. 

Sa pagitan ng mga taong nabanggit, ang "sugo" na si Manalo ay nagi 
convert sa Sewnth Day Adventisrn. Ito ay sanhi ng pagkatalo ni Feli 
Manalo sa isang debate laban sa isang ministro ng mga Sabadista, si Gi- 
noong L.V. Finster. Inamin diumano ni Felix Manalo na nasa tamang 
kat'wiran si Finster matapos ang kanilang pagtatalo! Inarr)in ng Pasugo 
na pinakinabangan ng malaki ng mga Sabadista si FeJ>r1v1analo habar 
siya ay isa sa kanila sa pagpapalaganap ng mga doktrina n% Seventh~Day 
Adrentimi. Sa panahong ito. namatay ang kabiyak ni Felix Manalo na si 
TOMASA SERENEO. 

Taon 1913 

Nag-asawa uli si Felix Manalo. 

Hindi nagtagat matapos. ang kamatayan ni Tomasa Sereneo, "iiinanan 
diumano ni Felix ang isa sa mga estudyante nito sa Bible etass sa ilalim 
ng Presbyterian Mission. Ang pangalan ng babae ay si HONORATA DE 
GUZMAN, isang 19 taong gulang. Dahil dito, ang dalawa ay nagpakasal 
sa isang Christian and Missionary Ailiatue pastor, si Emiliano Quijano. 
Ang dalawa ay ikinasal sa Singalong, Maynila. 

Taon 1913 

Ika-apat na pagpapalit ni Felix Manalo ng pananampalataya. 

Iniwan ni Felix Manalo ang mga Sabadista matapos diumano ng isang 
mainit na pagtatalo tungkol sa ilang mahahalagang doktrina ng iglesia 
Sabadista. Ito ay naganap, ayon saPasugo, sa isang "conference" ng mga 
ministro ng iglesia. 

Hinanap ng "sugo" ang "kapayapaan." 

Naghanap diumano ang "sugo" ng I.N K. ng M kapayapaan" sa piling 
mga "freethinkers . . . agnosties . . . atheists." Hindi diumano nasiyah 
si Felix Manalo sa piling ng mga ito. Dahil sa "erisis" na dumating sa 
pananampalataya o kawalan ng pananampalataya ni Fellx Manalo, ipina- 
siya nito ang masinsinang pagsasaliksik ng sarili at ng Biblia sa layunin 
matagpuan ang 'Munas" ukol sa pagkakabahabahagi ng mga pananam 
lataya, sang-ayon pa sa Pasugo, 



Taon 1914 

Ika-limang pananampalataya na kinilaia ni Felix Manalo, walong raon bag 

niya itangha! ang sariii bilang 'Sugo," 

Pinasimulan ni Feli\ Manalo ang kanyang "misstonary work" sa "qu 
icr >" ng Ai/anrie Gul/'u/id J y ac (Jh Gutnpany t)f Manila, ine Mga da 
t'hrisiian arui M issioriary AlUartee ang leanyang mga unang naging taga 
pakinig, at ang mga unang converts ni Manalo, mga 1 2 sila, ay bininyaga 
sa tubig isang umaga sa buwan ng Enero, 1914 sa isang ilog sa Sta. Ana 
Manila. 

Itinatag ni Fe!ix Manalo ang "Iglesia Ni Kristo. " 

Noong Hulyo 27, 1914, sa tulong ni Abogado Juan Trinidad, ipinatala 
relixo Manalo ang tsang soeiety na pinangaianang "Iglesia M Kri 
sa Office of the Dirision of Archives t Patented Properties of Litera 
and Executive Office of Indusrrial Trade Marks. Ang taon na 191 4 ay n 
pakahalaga sa mga 1NK. Ngayon ang eerti/ied true eopy ng orihina! 
doeumento na isinulat sa wikang Kastila ay nasa pag-iingat ng S.I.. 

Mga unang ARAL ni Felix Manalo. 

Nangaral si Manalo iaban sa mga bisyo gaya ng paglalasing at pagsur>u 
(liban sa paniniearilyo, na hindi daw bisyo, sang-ayon sa mga INK )-\n 
take ng mainam ni Manalo ang mga aral ng [giesia Romana at Sabadista. 
Nakahiligan ni Manaio ang mag-"sermon" sa mga topiko tulad ng "Body, 
Soul, anel Spirit," at "The New Heavens and the New Earth," at "W 
are the Dead? " 

Taong 1919 

Ang "pag-aaral" ni Felix Manalo sa Amerika. 

"Nag-atal" daw si Felix Manalo sa Amerika subalit hindi tiyak ni Manal 
kung saan siya "nag-aral." Ngayon, rrtatapos ng ilang panahon, pa'nap 
bas ng Pasugo na si Manalo diumano'y "nag-aral" sa Pacific Sehool o 
Religion sa California. Tinatangkang pagtibayin ang "pangyayaring" 
ng Pasugo sa pamamagitan ng kat'wiran na diumano ay pinapadalhan n 
INK si Manalo mula P300 hanggang P350 bilang "allowante" buwan-bu- 
wan. Subalit ang "pag-aaral" na ito ni Felix Manalo sa Amerika ay na- 
sumpungan na walang katotohanan: mahigpit na pinabulaanan ng mga 
kinaukutan ang pagiging "estudyante" ni Felix Manalo sa nasabing pa- 
aralan! 

Ang"Ora Rebeiiion": 

Nang bumalik si Felix Manalo mula sa "pag-aaral" sa Amerika ay dinat- 
nan nito ang isang maselan na problerna sa loob ng INK. 

Taon 1922 

Pinaliiaw ni Felix Manalo na siya ang "Sugo." 

Matapos maganap ang "Ora Rebellion" at ang kaso na kinasangkutan 
Rosita Trillanes ay itinanghal ni Felix Manalo ang sarrli bilang "Su 
diumano ng Dios sa mga "huling araw" na ito. Kungangsanhi ng pagpa 
pakilalang. ito ni Manalo btlang "Sugo" ay sugpuin ang mga nagtata 
kang urnagaw sa kanyang puwesto sa INK at magbunyag ng mga kato 
hanan tungkol sa kanyang buhay, maari nating sabihin na srya ay 




tagumpay. Ang pagiging "Sugo" ni Feiix Manalo ang siya ring isa sa m 
pangunahing saligang doktrina ng INK hanggang ngayon. 

Noong 1922, ay umalis sina Teofilo Ora, Roselio Santiago at Mariano Ponc(- 
pawang mga ministro mula sa INK. 5i Teodoro Santiago ang naging katuwang 
ni Felix Ysagun (o Felix Manalo) sa muling pagpapalaganap ng INK. Subali't dahil 
sa hindi maibubunyag na mga pangyayari ay umalisdin *i Teodoro Saiitiago sa INK 
oong April, 1951. 

Noong 1920, ang moralidad ni G. Felix Manalo o Feiix Ysagun ay kinuwes- 
,/on hanggang sa humantong sa hukuman. Ang isa sa tatlong kasong marami ang 
akaaalam ay ang ukol kay Rosita Trillanes - na inihabla ng libelo nguni't pinawa- 
lang sala ng Court of Aopeals. 




M 

sa INK 



Mararni ring mga ministro, mga tnanggagawa at mga maytungkuiin ang uma 
- at marami pa rin ang umaalis dahil sa nakikita nila ang katotohan 



Taon 1940 

Natupad ang isang pangarap ni Felix Manalo. 

Nakapagpatayo si Manalo ng isang punong simbahan at sariling palasyo sa 
San Juan, Rizal na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. 

ANG IIULING ARAW NG "SUGO" SA BUHAY NA ITO. 
Taon 1963 

Binawian ng buhay ang "Sugo" ng mga INK matapos ang mahabang karam- 
daman noong 12 April, 1 963. Siya noon ay may 77 taong gulang. 



2ANG KATOTOHANAN UKOL SA BILANG NGA MGA 
KAANIB NG INK 




mga pinalilitaw sa mga tao na ginagamit ng INK (Manalo) ay an 
ukol sa Sensa u Bilang ng mga kaanib. Sinasabi ng mga Pamunuan ng INK na 
kaanib ay "milyon-rnilyon' ' — sa paghahangad na maakit ang mga tao sa bi 
dami. Ito ay ginagamit sadalawang layunin: 

1. Upang maakit ang pulitiko na kumakandidato na suyuin at gumawa n| 
mga pabor para sa INK. 

2. Upang masabi sa mga tao na kung hindi tunay na sa Dios ang INK av b< 
kit sila"milyon-milyon"? 

Noong Hulyo 1964, sa 50th Annivcrsary ng INK, sa tanging bilang ng kani- 
\angPasugo l ay sinasabi sa EDiTORIAL angganito: 

Prom one, beginning with Brother Felix Manalo, the Oiureh of Christ, 
bath in members and m material blessings. eoimt by the millions. In 
point of membership, we present not oar testimony, but that of the 
metropolitan newspapers, reportingthe number of people that attended 
the /'uneral of our late Brother - more than a million and a half and 
these eame from Luion alone . . . 

In point of material blessings, we point to the many eonerete e'hapels 
worih millions of pesos, eomplete with arehiteetural designs, and the 
ehapels lots worth of million pesos, too. 

Ang nauukol sa bilang ng mga kaanib ay isang malaking kabulaanan sapa^ 
as of 1979 ay umaabot lamang sa 508,350 ang tunay na senso ng mga kaanib. 
"Breakdown by Provinces" ay nasa hulihan ng paksang ito. 

Dahil sa pinakaHlihim-lihim ng INK ang tunay na bilang kaya CODE pa rin 
ang ginagamit sa bilang ng mga kaanib, at ito ay tinatawag na& No. o SHRIAL A 

SAAN N ALATrTALA 2 

(Pasugo, Agosto 1954, p. 5, 6) 
(Pasugo, Dee. 1955. p. 35-36) 
(Pasugo. Hulyo 1951, p. 24) 
(PasugoMu\yo 1964, p. 23) 
(ManilaTimes, Oet 13, 1961) 
(Sunday TimesMag.. Apr. 28, 1 963, p. 62) 
(Sunday TimesMag, Aug. 9. 1964, n. 28-29) 
(Phil Heraid, Nov. 1, 1965) 
(Manila Times, May9, 1966) at 
(Pasugo. July 1966, p. 6) 



TAON BILANG NG ONK 



1949 


4,000,000 


1950 


2,000,0003 


1951 


2,000,000 


1955 


1,000,000 


1961 


4,000,000 


1963 


3,500,000 


1964 


3,000,000 


T965 


4,000,000 


1966 


5,000,000 



1 (Editorial),/ , a5i/go. Hulyo 15>e>4 
2 



Antonio B. Javier. Ang Pagbubunyag Sa tNK , (Unpublished book as of Septemoer \ 9l 
Blg. 1, p. 5 

3 Marami ba kayang umalls? Ang bilang na Ito ay inangkin ni Felix Manalo sangayon 
iitpptne Free Press, heb. 11,1 950, p. 2, 3. 




natanong Natin: 

Ang mga pagbabago ba at malubhang pagkakaiba ng mga bilangna ibinibigay 
Pamunuaii n? INK ay nakahihikayat sa isang taong may sariling kaisipan upang 
iyasat kung alin ang totoo? 

Batay sa Senso ng ating Pamahalaan noong 1970, 475,506 lamang ang bilan 
ng mga kaanib sa INK, kasama na ang mga sanggol na kasisilang pa lamang! 

Ang kasinungalingan ay kasinungalinganl 

Walang "white lies" na mababasa sa Blblia at wala ring itinuro si jesus na ang 
isang tao ay maaaring magsinungaling para sa Kaniya o para sa iglesia. 

Sino ang ama ng mga sinungaling? Ang sabi sa Banal na Kasulatan: 

Kayo V sa iriyong amang diablo r at ang mga riais ng inyong ama ang ibig 
nuiron gawin. Siya'y isang rnamamatay-tao buhat pa nang una, at 
hindi nananatili sa 'katotohanan, sapagka't walang katotohanan, sa 
kaniya Pagka nagsasalita siya ng kasinrmgalingan, ay nagsasalita siya ng 
ganang kaniya: sapagkat siya'y isatig sinungaling, at ama nato. ( Juan 
8:44) 

Ano ba ang "detinition" ng pagsisinungaling, o "lie'7 Sa Webster's New 
World Dietionary ay ganito ang sinasabi: 

L| e _ j 0 make a statement or statements that one knows to be faise, espeeial- 
ly with intent to deceive; to give a false impression. 

Isasalin natin ito sa Pilipino: 

Pagsisimmgaling - Ang paggawa ng pangungusap o mga pangungusap na nala- 
laman ng nagsasalita na ito ay hindi totoo, lalo na at may layuning makapag- 
daya; Magbigay ng maling larawan o impresyon. 

patutungo ang mga smungaliug? 

pinapaghiwaiav ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Dios, at 
ang mvong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukna sa 
inyo, 'upang siya*y huwag makinig. Sapagka't ang inyong mga kamay ay 
nadumhan ng dugo, at ang inyong mgu daliri ngmga kasamaan: ang tn- 
yong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan. ang inyong dila 
ay nagsasalita ng kasamaaru Waiang dwnadaing ng katuwiran at walang 
nananggalang ng katotohanan: sila'y nagsisitiwala sa walang kabulultan, 
at nangagsasalata ng mga kasinungaUngan, sita> nangagliiihi ng kalikuan, 
aJ nanganganak ng kasamaan. (Isaiah 59:2-4) 

Sa Isang aklat 4 na gawa ng INK ay ganito ang sinasabi: 

Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mm 
kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga rnapakiapid, at 
sa mga manggagaway, at sa mga rnapagsarnba sa dios-diosan, at sa lahat 
ng mga sinungaling, ang kanilang baltagi ay sa dagat-dagatang nagnmtng- 
as sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan (Apoe. 21:8) 



tsang Pagbubunyag Sa Iglesia Ni Crhto 1964, p. 1 9. 



Kanino itinataboy ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang mga sinu- 
ngaling? Sa Juan 8:44 ay ganito ang Kaniyang itinuturo: 



Kayo 'y sa inyong amang diablo, atrang mga nais ng inyongama artgibig 
nittyong goMrin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una. at 
indi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kan- 
a. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa 
unang kaniya: sapagka't siya'y isang mungaling, at ama mio. 

Itinataboy ni Cristo ang mga sinungalmg sa diablo. Bakit? Sapagka't 
ang diablo ang ama ng mga sinungalingSaan itinakda ng Dios ha paru- 
sahan ang mga smungaling? Itirtakda ng Dios ang mga sinungaling sa 
dagat-dagatang apoy at asupre. Apoe. 21:8. 

Mlsmong aklat na rin nila ang naglalahad ng nakapangingilabot na hanggar 
sinungaling! 




SERIAL sNUMBER NG BAWA'T DIBISYON 
SA BUOING PILIPINAS 5 
Asoi 1979 



DIBISYON 



ABRA 
BENGUET 
CAGAYAN 
ILOGOS NORTE 
ILOCOSSUR 
tSABELA I 
f5 ABELA II 
LA UNION 
NUEVA VI7CAYA 
PANGASINAN CENTRAL 
PANGASINAN LASTbRN 
1 2. PANGASINAN WESTERN 
BATAAN 
BULACAN 
NUEVA ECIj A I 
IUEVA ECI) A II 
PAMPANGA 
TARLAC 
ZAMBALES 
MAYNILA 
AURORA 
BATANGAS 
CAVITE 
LAGUNA 
IMAKINDUQUE 
M1NDORO OCC 
MINDORO ORL 
POLILIO 
QUEZON I 
QUEZON II 
RIZAL 
ALBAY 

CAMARINESNORTt 
GAMARINESSUR 
CATANDUANES 
MASBATE 



S. No. 

1,563 
4,131 
5,907 
6,693 
4,997 
10,4*2 
6,104 
4,917 
7,714 
12,046 
12,614 
3,075 
7,587 
12,284 
19,495 

8,16 
24,98 
21,86 
11,60 
85,4. 
1,87 

7,9 
13,2 

15,64 
1,775 
5,8: 
6,44 
1,406 
8, 1 7 
5,55 

23,74 
3,56 
3,872 
6,291 
778 
2,760 



•^INe's Metro Manila Seeretariats Reeord Seetion. 



51. 


AGUSAN 


52. 


BUKIDNON 


53. 


COTABATO NORTE 


54. 


COTABATOSUR 


55 


DAVAO 1 


56. 


DAVAO II 


57. 


LANAO 


58. 


MAGUINDANAO 


59. 


MISAMIS OCC 


60. 


MISAMISOR. 


61. 


SURIGAO NORTE 


62. 


SURIGAO 5UR 


63. 


Z AMBOANGA-IPI L 


64. 


PAGADIAN 


65. 


SULTAN KUDARAT 



GRAND TOTAL 



508,: 



n 



2 ANG PAGDARAYA NG INK SA PAGSIPI NG BIBLIA 

Napakaraming pagkakataon na ang mga manunulat ng INK ay sinasadyang 
'm ng mali (deliberately) ang mga talata ng Biblia at maging sa mga reperensiya o 
, 5 mga aklat na ginagamit nila para mapangatwiranan o mahikayat ang tao sa 
ilang maling pananampalataya. Magbibigay lamang ako ng ilan sa maiamingma- 
ipi na nakapagliligaw sa maraming Uo: 

1GLESIA NICRISTO- Kung sipiin ng mga manunulat ng INK ang Roma 16: 
16 ay rnapupuna ninyo na malalaking titik (eapital letters) ang Iglesia Ni 
Crkto. Subali't ang tunay na mababasa sa Roma 16:16 ay ganito: 

English: 

Salute one another with an holy kiss. The ehureheis of Christ salute you. 
(KJV) 

Sa Pilipino: 

Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia 
ni Cristo . 

Nakalulungkot na sa mga Pasugo at iba pang mga polyeto ng INK ay IGLE- 
1 CRISTO o CaURCH 0F CHRIST ang kanilang inililimbag upang palitawin 
angalang "IGLESI A Nl CR!STO." Ang ilan sa mga ganitong uri ng panlilinlang 
i ng nakalimbag sa mga lathalaing ito ng INK ukol sa Roma 16:16: 

Pasugo - Enero 1978, pahina 27 

2. Pasugo — Agosto 1976, pahina 22 

3. Pasugo — Oktubre 1975, paiiina 31 

4. Pasugo — Disyembre 1977, pahina 26 

5. Pasugo - May 1977, pahina 25 v 

6. Pasugo - Sept-Oet 1979, pahina 45. 

Gusto n'yo pa po bang marami pang katunayan, o husto na muna ang mga 

Pati ang LAMSA VERSION ng Biblia ay iminamali pa rin ng INK ang sipi. 
Ang sabi sa Lamsa Version (Aets 20.28): 

Take heed therefore to yourselves and to all the floek over whieh the 
Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the ehureh of Christ 
whieh he has purehased with his blood. 

Nakasulat ang ganito sa Pasugo 6 

Alin itong Iglesia ng Panginoon na sinasabi ni Apostol Pablo na binili ni 
Oisto ng Kaniyang sariling dugo? Sa Biblia salin ni George M iMrnsa, 
sa Aets 20 : 28, ay ganito ang nakasulat: 



6 «enjamin Santiago, Sr., "Nalalaman Ba Nlnyo?" Pasugo, May 1977, p. 21. 



Take heed therefore to yoursehes and to all the flock over whieh the 
Holy Spirit Iias appointed you oversers. to feed the CHURCH 0F 
C 'HRIST whieh he has purehased with his blood. " Ganito ang salin su 
Tagalog (ito ay mismo sa artikulo rm): 'Tngatan ninyo kung gayon ang 
inyong sarili at ang huong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ngEspiri- 
tu Santo na mga katiwula, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na 
binili niya ng kaniyang dugo. " 

'agkatapos ay idinugtong tto ni G. Benjamin Santiago, Sr.: 

Iglesia Ni Oisto ang binilio ni Gristo ng Kaniyang dugv kaya ito ang 
Kaniyang tiyak na ililigtas sa araw ng paghuhitkom. 

Tangi sa nabanggit na issue ay narito pa ang ilan sa mga minali na pagsipi 



Pasugo — ]uly 1977, p. 9 (Lamsa) 
Pasugo - Oetober 1976, p. 22 (Lamsa) 
Pasugo - Oetober 1975, p. 1 (Editorial) — Lamsa 
Pasugo - lanuary 1978, p. 30 (Lamsa — Tagalog) 
Pasugo — July 1976, p. 23 (Lamsa-English, at isinalin sa Pilipino) 
Pasugo — Oetober 1975, p. 8 (Lamsa) 
Pasugo — Oetober 1975, p. 23 (Lamsa-Tagalog) 
Pasugo — September 1975, p. 25 (Lamsa-Tagalog) 

Ang mga ito ay iilan sa napakaraming mga pagkakataon ng minaling pagsi 
Jibiia — lalo na ng talata sa Gawa 20:28. 

Gramrnalieally, isang malaking kamangmangan sa katotohanan na ang isang 
noun-phiral na salita (mga Igiesia ni Oristo) ay gawin at palitan ngpartit 
ir proper noun-singular na Iglesia Ni Gristo o Oiureh of Ghrist. Malilinlang mo nga 
ang mga tao sa pag-aakalang ang nasusulat saRoma 16:16. ay isang sektang nangang- 
alang IGLESIA NT CRISTO Church of Oirist. 

III. Ukol sa talatang CoIosas 1:18 Ang nakasulat na mababasa sa Biblia ay ganit 

King James Versioiu "And he is the head ofthe body, the ehureh: who is the 
beginning, the first bom from the dead; that in all things he might fiave the 
preeminenee. " 

Lamsa Version: "And he is the head of the body, the ehweh; for he is the 
beginning, the first fruits of the resurreetion from the dead, that in all things, 
he tnight be the first. " 

Ang Biblia: "At Siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na 
siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa iahat ngmga bagay 
ay magkaroon siya ng kadakilaan. " 

Magandang Balita: u Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, Siya ang 
Una, ang pangatury na Anak — ang unang tiabuhay na muli upang siya ang 
maging pinakadakila sa iahat ng bagay. 



Cl 



Sa paghahangad ng mga tagapangaral ng INK na palitawin ang IGLESIA Nl 
GRISTO ay inililimbag ng eapital letters ang salitang ehureh o "iglesia" kaya na- 



glging Church o Iglesia. Ang Man sa mga lathalain nila na ganyan ang ginawa a^ 
+, jlad ng rn ga sumiisiunod: 

Pasugo - Oetober 1 976, p. 1 1 
Pasugo - Hylyg 1976, p. 23 
Pasugo - Ju|yo 1 976, p. 24 
Pasugp - Oetober 1975, p. 7 
Pasugo - Oetober 1975, p. 29 
Pasugff - Sept. -Oet. 1 979, p. 45 
Pasiigo - Oetober 1962, p. 3 

Isang pagbubunyag sa Iglesia tii Cristo (aklai ng INK) — 1 964, p. 1 52. 
Ukol saEfeso 5:25: 

Ang Biblia: "Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inynng asawa, na gaya naman 
ni Oisto na umibig sa igiesia, at ibinigay ang kanyang sariii dahil sa kaniya 

King Jarnes Version: "Husbands, love your wives, even as> Christ also lov 
the ehureh, and gavc himself for it." 

Mga Katunaynn ng miinaling uagsipi; 

Pasugo t Oetober 1975, p. 24 
Past4gt>, August 1976, p. 9 
Pa$u$o, Dee. 1977. p. 14 

Ukd! sa tatatangMateo 16:18: 

Ang Biblia: '^4r sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa Waoaw n 
batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng hades 
hindi magsisipanaig taban sa kaniya. " 

King James Version: 4t And I say also unto thee. That thou art Peter at^ 
upon this roek I \vill build my ehureh; and the gates ofhell shall not pre- 
vail against it ■" 

Mga minaling pagsipi: 

Pagbubunyag (aklat ng INK,}1964, p. 139. 
Pagbubunyag, p. 141 
Pasugo Oet. 1962, p. 3 
Pasugo ■■■ April 1975, p. 17 

Kung ang isa o daiawang pagkakataon ay maaati natlng masabing misprint o 
>ographical error, ngunit pagka paulit-ulit na ay rnaniniwala ako na sinasadyana 
dapat lamang na malaman nila ang kamalian at kasamaan nilo, Subali't patuloy 
rin sila sa gawaing ito. 

Ang pagsipi ng ralata na nasa Apokalipsis 13:16 

Ang mga mangangaral ng INK sa kanilang paghahangad na ang "pag-aantanda 
ng santa krus" ay palabasin na siyang tanda ng Anti-Cristo ay sinrsipi nila 
mali nasa Apoe. 13:16. 

■ 

Ang tunay na nakasulat sa talata ay: 



Ang Biblia: "At ang lahat, rnaliliit at malalaki, ay mayayaman atmga dukha, 
at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda m kamlang 
kanang kamay, o sa noo. " 

King James Vcrsion: "And he eauseth att, both small and great, rieh andpoor, 
free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. ' 

Ang mga manunulat ng INK at pati na si G. Erano G. Manalo ay ganito ar 
ithala: " . . sa noo at kanang kamay. " 

Saan mababasa ang ganito nilang pagmamali ng salita ng Dios? 

1) Pandoktrina (ito ang aklat-basehan ng mga itinutuio sa mga taong nagpe 
padoktrina sa INK) 

2) Pasugo Fcb. 1962, p. 18« 

3) Pasugo - Nob. 1 976, p. 23 

Ang totoo nito'y hindi lamang "mga Iglesia ni Gristo" o "Iglesia Ni Cristo" 
ang itinawag ng Bagong Tipan sa Iglesia na pinangunahan lalong lalo na ng 
aiagad. Tinawag din ang Iglesia na; 

1. 1 Iglesia ng Dios, I Cor. 1:2; 10:32; I I :22; 15:4; 16:9; 2 Cor. 1:1; Ga 
1:13; I Tim. 3:5, 16. 

2. Mga Iglesia ng Dios, I Coi . 11 :1 6j 1 Tes. 2: 14. 

Ngayon, sapagka't iisa lamang ang tunay na Iglesia sa BagongTipan, hindi ba 
maliwanag sa parnamagitan ng mga tekstong nabanggit na ang Iglesia Ni Gristo at 
Ang Iglesia Ng Dios ay iisa? Samakatuwid, si Cristo ay Dios! 




VI f. Nabuko ng "The Sentinel" (isang pahayagang Katoliko) ang Pasugo. 



Upang patunayan ng INK na ang Pilipinas ang sikatan ng araw na tlnutukoy 
>oc. 7:2-3, sinabi saAngSulo? ay isinasaad anya diumano sa New International 
:Iopedia Tomo 487 ang ganito : 

. . . Alin angbansa sa Silangan na unatig tinatamaan ng sikat ngarerw? 
Ang KA PUL UANG PIUPINA S 



Subali't nang magsiyasat ang Sentinel sa New International Eneyelopedia av 
atunayang wala sa nabanggit na Eneydopedia ang kaniling sinipi. Ang Sulo x 
naglahad ng ganito: 



Kimg kami sa aming sarili ang sasagot sa tanong na iyan - maa- 
aring hindi ninyo kami paniwalaan; datapuwa't narito ang sinasabi ng 
The New Internationa! £ncyclopedia;tf«rt#<7//>i angbansa sa Silanganan 
na Unang tinatamaan ng sikat ng araw - ang KAPULUANG PILIPI- 
NAS. Isang kapuluan na bumubuo ng isang pulutong ngmga pulo na 



NC's Pandoktrino, sertes 1976-1977, l«ksiyon blg. 5, p. 10. 
& Pasugo, Feb. 1962,p. 18 and Pasugo, Nov. 1976, p. 23. 
INC*s AngSulo, p. 91. 



■ 



nasa kahilagaan ng Malaya o mga P»lo sa Kasilanganan lu, V ranao „„ 
**g*mm n,ga tropiko ,New ^S^BSSg^ 

mga uor^" 31 hang8an8 kailan * ang gani.ong uri ng pagliligaw ng |NI 

mM&^^^^^ * Pa^ag ng 

Ang Biblla: "Aking sinaksihan sa bawa't taona nakiki n i~ .... 
nghula ngaklatnai,,, Kung ^Sm^SSSSSff^ 
daragdagan tiya ng ,„ga salut r,a tmkasulTt sa ak7atLi£ a %Z 
smuman ay mag-alis sa mga salita neakat m. h,.iZJ , , * * 

Oios ang kaniyang bahag? sa P^^^^l^tl^ 
banal na nangakasulat sa aklat naito. " y ' ai 50 Da >' an X 

Sa Mateo 5:18: "Sapagka't katntohanang sinasabi ko sa invo Hnno, 

ziz n r galawa r g i ngitat ™Jto t&rnt 

anomang paraan ay lundi mawawala sa kauiutn,, hn„ m „ 7 *"<""• *> 
ang lahat ng mga bagay. * kaulusan, hanggang sa maganap 

?J; U wd 6 H : ;' NSU '"'! P" <>»* numg^-ala at ang 

Tupa. kaysa mahulog ang Isang kudli, ng kautusan. " 

Pinipiii lamang ng iNK a„g .ersion na naaakma sa kaniiang nais 

Gri^S SlniS 1 'S," Wikang Gri6g0 (Greek > 0 ****** 
i.o. Ang isinulat nf San Lueat u gL^S^ ^t"? " S ak ' at " a 
ganito: ». . . upang pakainin ninyo SJ ; ?gTesia K ° me a V 

1. New Ameriean Standard Bible <; tp,. r. 

2. Revised Standard Bible £ S Douay-Rhe.ms Bible 

3- King James Bible * Tne Modern Language Bible 

4- The )erusaJem Bible ' 11,6 G °° d News Bible 

* Kl^^i^^^ 1 ^"^^ Ang >-ang na- 

20:28 Hindi C« Wm^^^^'^T. « — ' ? Mga Ga ™ 
na hmdi ito ginamit ni San Lueas sa talitt n° nah/nol A * S ' mpleng dahilan 
& ay: "upang pakainin ninyo ang% le 2 ngaos ^S TT 8 Sip ' " g la,a - 
alaman? ipinasiya ng INK na sipiin ane L,,? ' ' ubah ' (sa kawalan n « k a- 
"Pang paliuwin na ang wt*^^ *t£$^ 53 *8 nilang la V unin 
nawa ang Dios sa kanila! g g 3 an S s| yang tunay! Mahabag 



»yon sa eolurnn ni Mr. Jesus E. Brgornia 12 , na ang sabi diumano ni R 
eeto Bunag, Seeretary to the Executive Minister, na: "The INK does not engag 
ny form of business nor does it allow any indhndual or entity to use its nam 
\fluence in any business deal with any organization or eompany whatsoever ' 
inabi pa rin diumano ni G. Bunag ng INK na ang pagiging malawak (extensive 
ess) na pagpapalaganap at gawaing pang-ebanghelyo dito at sa ibang bansa ay n; 
papatotoo sa kakayahan ng iglesia na itaguyod ang mga gawain nito nang hindi 
magnenegosyo pa. 

Ang ibang kaanib na rin ang nagtatanong ngganito: 

1. Bakit ang malalapit sa Pangangasiwa ng Iglesia iamang ang nakikinabang 
sa mga pagkakakitaan at sa mga mahuhusay na puwesto? 

iakit ang mga mayrungkulin (Mga Diakono at mga Diakonesa) — na pati a 
gabi ay ginagawang araw para sa inaakala nilang paglilingkod sa Dios — . y 
madalas na nabibigo kapag humihingi ng tulong sa Pangangasiwa ng Iglesia 

3. Tunay nga kaya na sa kalinisan ng budhi at puso ay naipapahayag ni G. 
Bunag ang kaniyang mga isinaad sdeolumn ni Mr. Bigornia? 

po ba ang katotohanan ukol sa Provident Savings Bank? 

Sinu-sino po ang mga bumubuo ng Board of Direetors at mga ineorporators 
Eagle Broadeasting Corporation? Ang Maligaya Development Corporation? 
New Era Edueaiionul Institute? 

Tulad ng panghuling pangungusap ni Mr. Jesus Bigornia saeolumn niya noong 
6. ,l So if the 1NC leaders say the Church is not in husiness, who is this writer 
ntradiet them?" 

Ukol sa i'asalamat na dito ay tuwing katapusan ng laon lamang, subalit n 
yon ay mayroun ng Pa.salamat luwingHulyo 27 (Anibersaryo ng pagkakarehistro 
INK). Sabi ng INK hindi raw nagbabago ng aral ang tunay na Igtesia. Anong ara 
ngayon itong Pasalamat tuwing Hulyo 27? Dapat aniyang ipagpasalamat sa Dios 
ang anibersaryo ng Iglesia, at ang pananatili nito, ayon sa kanilang pagtuturo. Ang 
bi ng Dios sa II Tes. 5:1S. "Sa lahat ngmga bagay ay magpasalamat kayo; sapao- 
't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo." 

akit ang pagkakatatag lang ng INK ang dapat na ipagpasalamat na m 
og ng mga kaanib? . 

ipaanong mgse-eelebrate ng birthday ang katawan (ang Iglesia), subali't ang 
ukol sa ulo (si Oisto) ay ipinagbabawal nilang ipagdiwang ang Pasko — sa napaka- 
aw na dahilang hindi tiyak ang petsa ng pagsisilang niya sa Bethlehem? Nak' 
nga kaya kay Cristo na ulo ang INK .na rehistro noong Hulyo 27, 1914 di 
ipinas? 

Ang sabi ng ilang tagapagturo ng IIMK "kung hindi ito sa Dios, bakit pinagp 
apala sa pananalapi at sa pagdami ng mga kaanib? " Ang pananalapi ba at mgama- 
gagandang kapilya ang sukatan ng tunay na sa Dios at kay Gristo? Hindi ba ang 

18 



Dios av nagpapasikat ng araw kahit sa mabuti at sa masama man? Hindi ba ano 
Dios ay nagpapaulan sa mabuti at sa masama ? 5 

Bakit mayaman ang bansang Russia na hindi naman kumikilalasa Dios? Bakit 
^aman ang Kuwait. Saudi Arabia, atiba pang bansang Arabe, na hindi naman ki- 
lata si Oisto na Pan^inoon? 



1 



Malakas aniya ang "paglago" kaya sa Dio>, sabi ntla. Siyasatrn natin ito: 

Sa loob ng 65 taon, (1914-1979), mahigit na kalahating milyon (1/2) 
lamang ang Iglesia. Sa kabilang. d.iko, ( 3 angyon sa Pasugn Dcc 1455 
pahina 36) ay itinaiay, ng INK na mahigit na milyon ang mua fcftftffb il 
iimk. bubah t, sanggwniin po ninyong muli ang senso na isinagawa ng eob- 
ye-no sa mga kaanib ng INK noong 1979 sa pahina 10 at 1 1 ng aklat n 
m, Ang bilang nga mga INK noong 1979 ay 508,350 lamang! Sa kabila 
dako mayroong ibang Iglesia na-nagsimula rin noong 1914 sa U S A nguni 
ngayon ay hinds bababa sa 5 milyon ang mga kaanib §a buong mun, 

2. Bakit nagtatagumpv din ang komunismu ^a iba't-ibang bansa? 

Bakit rnalakas din ang paglago ng "Uniiieation Chu.ch" M Rev. M.,or, SUn 
Myung («sang Koreano) na iuaan : zkiu Jin na siya attganghcf sa Apoe. 7:2-3? 

Bakii malago ang Red G'hina? 

'Malaki" aniya at "maganda" ang mga kaptiya ng INK - katunayan na ito ay 
isihan ng Dios (ayon sa INK). Bakit mas malaki ang mga templo ng mgadiyos- 
■•osan ng mga Gnego, tulad ng templo ni Diana, templo ni Vcnus, at iba pa? 

Kaya't tulad ng sinabi ng ating Panginoong | esus sa talinghaga sa Maieo 13:2 
30, - ang pangsirang damo ay lumitaw sa pagitan ng trigo at ang mga pansirar 
elamo av pinabayaang magsitubo hanggang sa panahon ng pag-aani (o paghuhi 
kom, >a ikalawang pjgparito ni G isto ). 






5 



ANO ANG LEGAL NA KALAGAYAN NG INK? 



itay sa "Amended Artieles of ineorporation" ng Iglesia ni Kristo o Igiesia ni 
ang INK ay eorporation sole o eorporasyon unipersonal, na ang Executivc 
ister (si G. Felix Manalo noon at ngayon ay s» G. Erano G. Manalo), tangi sa 
miyang pangkalahatang kapangyarihan at parnumunoat pangangasiwa ay may ka- 
pangyarihan na makakuha (o bumili o turnanggap), magmartiri, humawak, magbiii, 
magiipat, magpauna o magsanla ng mga pag-aari subali't hindi niya magagawa ito 
maliban na kung may kapahintulutan ng Eeonomie Council ng Iglesia, 13 (Mareh 
15, 1948), 

ng "Eeonomie Council" ay binubuo ng Executive Minister, DWision Ministers 
mga Tagapamahalang ministro ng mga laiawigan), Generai Seeretary at General 
reasurer, bilang mga kaanib. 14 

Ayon sa paliwanag ng SFC r.oong Disyembre 8, 1953, sa pamamagitan ni Com- 
missioner Mariano Pineda, "A Corporation Sole, as distinguished from Corporation 
Aggregate, eonsists of one person only and his sueeessors, some partieular statior 
who are ineorporated by law to give the one legal eapaeities, partieulary that 
perpetuity".* 5 




Nauunawaan kaya ng maraming miembro sa INK ang tunay na kahulugan 
kapangyarthang ito — lalo na ang pagpapatuloy sa kapangyarihan? 



Sino kaya ang susunod na Executive Minister? Si Teofilo R.amos bao si Ed 
Buy Manalo? Ito ang subaybayan ninyong mabuti. 

i 

Sa "Construction" ng INK.ang nakapalit ng yumaong Dominador Manalo a 
Bien Manalo. Wala na bang iba na mas higit ang maiasakit at kakayahan? 



Sa tinatawag na "Eeonomie Counil" ay mayroon kayang makapaglakas-loob 
tumutol sa pasiya ni G. Erano Manaio? Saan kaya madedistino ang isang Taga 
mahalang maglakas-loob na ang kaniyang sariling "eonviction" ay kaniyang ipak 
paglaban? Saan siya pupulutin? Mataasan kaya ang kaniyang suweldo, o baka iti- 
walag pa siya at wala na siyang pagkakakitaan? 

Kaya, ang lalong maraming mga matalinong abogado nanaging INK subali't . 
im ng ganitong kalaking kapangyarihan ng mga Manalo ay nagsialis sa INK! 



Cardlnal Bea Studies, THE IGLESIA Nl CRISTO; ITS CRISTOLOGY AND ECCLESIO- 
iY,p. 132. 

Bea , p. 132. 
a ,p. 137. 





HIGIT NA MATAAS SI FELIX MAIYALO \SAGUN 
SA PANGUNAWA NG MGA IN K KAYSA SA ATING 
PANGINOONG JESUCRISTO 



Kung ating sisiyasating mabuti at paghahahambingin ang kalagayan ng atin 
Panginoong |esucristo at ni G. Felix Ysagun o Fe!ix Manalo sa paningin ng INK, a 
makikita nating maliwanag na mas higit ang kataasan nl Felix Manalo sa atingP* 
noong jesu-Kristo. 

Hinihilmg kong buksan natin ang ating isipan at siyasatin nating mabuti 
>aksang ito ng walang prejudices obiases, sa halip ay maging objective tayo sa pag 
' nito: 



Sabi ng aring Panginoong Jesucristo: "Ama, luwalhatiin tno ang iyong 
Anak, upang ikaw ay luwalhatiiti ngAnak " (Juan 17:1) 

At sinabi rin niya sa Juan 5:23 

Upang papurihin ng lahat ang Anak r na gaya rin ng kanilang pagpapa- 
puri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa 
Ama na sa kaniya'y nagsugo. 

Naluwalhati nga kaya ng INK si Cristo? Alaman natin: 



ANG PANGINOONG JESU- 
CRISTO 

Ayon sa INK 
Tao. 



*on sa Biblia 
Isinugo ng Dios ang Kaniyang 
bugtong na Anak Ouan 3:1 6) 

Ayon sa Biblia 

The only way to salvation. 
(Ang tanging daan sa kaligta- 
san, Juan 14:6). 

Ayon sa Biblia 

Tagapamagitan. (Mediaior). 



SI FEUX YSAGUN o FELIX 
MANALO 

Ayon sa INK 

Anghel (sa tungkultn) ayon 
daw sa Apoe. 7:2-3. 

pinakadakilang biyaya — ang 
pagsusugo kay Manalo (Pasu- 
£r<;. May 1972, inside cover) 

Gift from God for salvation 
(Handog mula sa Dios ukol sa 
kaligtasan). 



Dapat tanggapin na Huling 
5ugo (Last Messenger of 
God); na walang kaligtasan 
kung hindi siya tatanggapin 
(no salvation without aoeept- 
anee of Manalo) Pasugo, july 
1970, p. 1) 



At sa kanino mang iba ay wa- 
lang kaligtasan: sapagka't 
walang ibang pangalan sa si- 
long ng langit, na ibinigay sa 
mga tao, na sukai nating ika- 
ligtas(Gawa 4: 12). 

Ayon sa Biblia 

Juan 3:16 u For God so lovcd 
the world, that He gave His 
only begotten Son.that who- 
soever bclieveth in Him 
should not perish, but have 
everlasting life." 



> is 



Mjn's ehanee for satvation 
with the !a*t M e'ssenger {Pasu 
go. Keb. 1972, p. 2). (Ang ta- 
nging pagkakataon ng tao sa 
kaliutasan ay nasa huling 
sugo. ) 

Ipinagdiriwang ang kaarawan 
ni Felix at Erano Manale 

Bawal ipagdiwang ang Pasko 
bagama't si Erano ay nagre- 
regalo pag Pasko at ang mga 
pagsamba ng mga bala 
aiaw ng Pasko. Hindi ba 
hypoerisy 9 

"We thank God for glving us 
Bro. relix Manalo. The world 
may not aeeept him but we 
know he is a gift from God 
for salvation." (Pinasasa- 
lamatan namin ang Dios 
pagbigay niya kay Ka Feli 
Manalo sa atin. Hindt man 
siya tanggapin ng rnundo 
subali't alam namin na siya ay 
handog mula sa Dios ukol sa 
kaligtasan ng mundo.) 

Hindi ba nakapangingilabot 
pati ang pagkakahanay ng 
rriga salita ng INK? 



ANG P ANGIN OONG JESU- 
CRISTO 

yon sa Isaiah 9:6 

"Sapagkat sa atin ay ipinanga- 
nak ang isang bata, sa atin ay 
ibinibigay ang isang anak na 
lalake; at ang pamamahala ay 
maatang sa kanyang balikat: at 
ang pangalan ay tatawaging Ka- 
manghamangha, Tagapayo, 
Makapanyarihang Dios, Wa- 
lang hanggang Ama, Pangulo 
ng Kapayapaan." 



SI rELIX YSAGUNo FELJ 
MANALO 

"Tayo tuwing Mayo'y sam; 
samang natututwa, pagsapit 
ng kaarawan ng Sinugong 
mutya. puso nati'y nagdirr 
wang, may dalangin sa lumi 
ha; may pasalamat sa lum 
lang, sa pag-ibig na ginawa." 
(Pasugo. June 1967, p. 11) 

Si Gristo ay kutyang-kutya sa 
INK nguni'tsi Felix Manalo'y 
mutyang-mutya! 



King of Kings (Apoe. 19:16. 
17:14) 



Fouf)der and Head of the true 
Church of Christ. 



>n kay Apostol Pablo — 
"Tinawag tayo ayon sa paki- 
kisama kay Cristo" (I Cor. 
1:9) 



King Maker (mas mataas pa 
rin kay jesus). (Graphie Mag- 
azirie — no denial from 1NK; 
no errata published), IWay 
30, 1961. 

Pounder and Head of "Iglesia 
Ni eristo" 1 * (Graphie Mag- 
azine — no denials, no errata; 
Pasugo, Hulyo 1964, p. 24, 
quoted from Free Press — 
not denied; but instead em- 
phasized.j 

Nang namatay ang Pangulong 
Ramon Magsaysay sa plane 
erash — sabi ni Felix Manalo,. 
"ay salamat"! (Graphie Mag- 
azine — no denial.) 



Tumangls dahil sa pagkama- 
tay ni Lazaro. At ang natu- 
tuwa sa kasakunaan ay wa- 
lang paasalang parurusahan 
(Kaw. 17:15). 

Mapapalad ang mga mahaba- 
gin sapagka't sila'y kahahaba- 
gan (Mateo 5:7). 

Dapat manatili tayo kay Cris- "Sa piling ng Sugo'y tiyak 

to (Juan 15:4-7). ang pag-asa, ako'y maliligtas 

sa Pasugung dala; Hindi mabi- 
bigo't hawak ang ligaya — 
Kung mananatili sa Kaniyang 
Iglesia," 'Pasugo, Oet. 1952). 

"Makisama kayo sa Sugo ng 
Diyos sa Huling Araw — kay 
kapatid na FeUx Manalo, sa pa- 
mamagitan ng pag-anib sa Ig- 
lesia ni Cristo," (Pasugo, Marso 
1961). 

Tao ba ang pinagtitiwalaan mo 
na pinakikisamahan mo at 
magliligtas sa iyo? 

Sa liwanag ng mga bagay na ito, alamin natin ang nasasaad sa Jeremias 17:5-7: 

lito ang sabi ng Panginoon: Sumpain ang tao na tumitiwula sa tao, 
magawang larnan ang kaniyang bisig, at ang puso ay humihiwala?> sa 
jinoon. Sapagka't siyay magiging gaya ng kugon sa ilang. at hindi 
nakakita pagka ang mabutl ay dumarating. kundi tatahan sa mga tu- 

wong dako sa ilang. lupaing niaalat at hindi tiniirahanan. Mapalad ang 
7<? na tumittwala sa Panginoun. at ang pagusa ay ang Pangin<>o?L 



^Pasuyo. Fob. 1973, p. 



I lo ang babala ni Apostol Pablo sa Colosas 2: 18: 

Sinorrian ay huwag manakawan ng gantinipala sa inyo sa pamamagitar 
ng kusang pagpapakababa ar pagsamba sa mga anghel % na nanatili sa mga 
bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng waiang kabuluhan sa 
pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. . . 

Sa anghel ka na ba nagpapakababa o siya na rin ang naluluwhati mo? Hinai 
ka ba nananakawan ng ganting-pala sa pamamagitan ng kusa mong pagpapakababa 
sa isang anghel — at sa kaniyang mga kasama? 

Ituloy pa natin ang.pagbanggit sa babalang ito ni Apostol Pablo sa Golosas 
19. 

. . . Athindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y angbuong katawan, na 
inaalaiayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga litid, ay lumalago ng 
paglagong mula sa Dios. 

Ganito pa rin ang sabi sa Magandang Balita sa mga talatang nabanggit (Oolosas 
2:18-19): 

Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng mating pagpapakum- 
baba sa kanilang pagsama sa mga anghei. Ipinamamarali nilatig sila'y na- 
kahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain ngunit ang totoo, nag 
yayabang lamang sila. Hindi sila napasasakop kay Cristo na siyang Ulo 
at may kapangyarihan sa buong katawan na nagkakaugpong-ugpong sa 
pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at 
nagpapauniad nito ay on sa pagunlad na ninanis ng Diyos. 

.yon saEditorial ngPasugo, 11 May 1976: 

Ninety years ago, on May 10, 18 $6, a inan with a mission was bom. 
That man is unexcelled in the field of his endeavor in the history of 
mankind r for his task as God's Last Messenger on earth bringing unto 
mankind through his mission the graee of salvation reaehes up to ihe 
last of the ages. Ti\e name of this man who is also our Brother m the 
Church ofChrist is FEUX YSAGUN MANALO. 

Ttiis name, imprinted in the mind and heart of every Church of€hrist 
member, is ever kept in loving memory, for he is aware that the history 
of this Church would be ineomplete without the mention of it . . . 

.... 77iws, the Church of Christ was not only firmly re-established in 
the Philippine soiL but it also flourished from a humble begmning to its 
present heights of grandeur and glorunis posture. 



Brother Fclix Y. Manalo: The Man Ant{ His MissEon," (Editorial), Pasugo, May 1976, 



Ayon pa rirt sa Pasugr 1 8 

. . . John the Baptist, our Lord Jesus Oirist, Apostle Paul, and Brother 
Felix Manalo were ealled by God through the propheey of Isaiah the 
Prophet. 



Ipagpalagay na po natin sandali (palagay lang at sandali lang) na ang mga hula 
nga ni Isaias na sinasabing 'si Felix Manalo ang katuparan ay akma nga, ang 
ibang binnggit na mga isinugo ay nagpakila ng pagpapakababa at hindi pagpapa- 
lalo. 

Sabi ni Juan Bautista sa Lukas 3: 16: 

. . . sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang hina- 
bautismuhan kokayong tubig; datapuwa 't dumarating ang lalong maka- 
pangyarihan kaysa akin; ako 'y hindi karapat<lapai magkalag ng panali 
ng kanihang mga pangyapak; kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu 
Santo at sa apoy. 

• 

. . . Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakaiiangang bu- 
maba (Juan 3 30). 

Ang sabi naman ni Pablo sa I Cor. 15:9: 

ko nga ang pinakamaliit sa rnga apostol, at hindi ako karapat-dapat na 
tawaging apostol, sapagka't pinag-usig ko ang iglesia ng Dios. 

ia ibang pagkakataon ay nahayag kay Pablo ang kababang loob (Efeso 3:8): 

Sa akin, na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banaU 
ay ibinigay ang biyayang ito, upaug ipangaral sa mga Gentil ang mga di- 
malirap na mga kayamanar ni Cristo. 

mo naman ang sabi ng Biblia ukol sa ating Panginoong Jesucristo? Tunghs 
sa Filipos 2:6-9: 

Na siya, bagama 't nasa anyong Dios. ay hindi maring isang bagay na na- 
rarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, kundi bagkus hinubad 
niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao; At palibliasa'y 
nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na 
nagmasunurin hauggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa Krus. Kaya 
siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang la- 
lo sa lahat ng pangaian. 

lpsa Version: Who, being in the form of God, did not eonsider it robbery to be 
cqual with God, but made himselt' of no reputation and took upon himsell the 
form of a servant and was iu tlie likenessoT men, and being found in the form 
of man, he humbled himself and beeame obedient to death, evcn death of the 



i» 



'Tomas C Oatangay, "Thls Is Nie Work Of God," Pasugo, May 1976, p. 5. 



25. 



eross, Therefore God also has highly exaJted him and given him a name whi 
b above every name. 

Version: Though He was divine by nature, he did not set store upon equal- 
with God, but emptied himself by taking the nature of a servant; born 
iman guise and appearing in human form f he humbly stooped in his nb £ 
inee even to die, and to die upon the eross. There.fore God raised him high a 
;onferred on him a Name above all names . . . 

Ano po ba ang mga bagay na kinasusuklaman ng Dios? 

..lay anim na bagay na pinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasu 
lamsuklam sakaniya.Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay 
lagbubube ng walang salarg dugo, Puso na kumakatha ng mga masasam 
ikala, Mga paa na matutiri sa pagtakbo sa kasamaan; Sinungaling na saksi na 
ragsasalita ng kabulaanan. At ang naghahasik ng pagtatalo sa gima ng mag* 
<apatid. (Mga Kawikaan 6:16-19) 



7 



lNKOINC ALIN TALAGAANG PANGALAN? 



Hindi maikakaila na ang orihinal na pangalan ng samahan na itinatag ni G. 
e|ix Manalo o lFe\\x Ysagun ay Iglesia ni Kristo at ito ay alam ng maraming mata- 
gal nang miembro. Subali't sa hindi malamang pangyayari o kadahilanan ay Tglesia 
Ni Cristo na ang opisyal na pangalan nito. 

Maaaring sabihin ng ibang tao: "O, para spelting lang - walang kuwenta 'yan! 
ng walang kuwenta ay bakit pa pinalitan ng Cang datingK? 

Hindi ba mahalaga ang spelling ng pangalan? Lalong mahalaga at higit ang 
angalan ng ating Panginoong Jesucristo kaysa lahat ng pangalan (Fil. 2:5-1 1 ). 

langgang noong 1946, sa affidavit na sinurnpaan ni G. Nieolas Manalae, See- 
>-Heneral ng INK, ang/glesia ni Kristo ang oplsyal na spelling. 

Ang sabi ng ibang miembro: "Kahit K, kahit C, pareho rin 'yznl " Kung pa 
10 rin, bakit kailangan pang palitan? Papayag kaya ang INK na ibaybay ang Fe 
WLv o Peliks? 

Ayon kay kapatid na Ben Santiago, Sr., isang batikang ministro at manunulat 
INK, sa lathalangitaAgo, 19 

Napakahalaga ng pangalan ni Cristo na itinawag sa lglesianiyaf Wa- 
lang kuligtasan sa ibang pangaian. sapagka't \wlang ibang pangalan sa si- 
kmg ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ikatigtas. ntaliban sa pa- 
ngalan ni Oisto na taga Nazareth. Kahabag-habag ang mgu taong 



'eeniamin Santiago , Sr., "Magtanong Sa Bil Ka," Pnsugo, Ovt. 1975, p. 29. 



nag-alis sa pangalan ni Cristo sa Iglesia* at pinaUtan ng ibang pangalan. 
Nawawalan sila ng kaUgtasan! Sila man ay wala ring kaUgtasan. Kaya 
hindi totoo na ang ibang pangalan ay pareho rin. Waiang kattilad ang 
pangalang IGLESIA NI CRISTO.(Ang diin po ay amin.) 

Sinasabi ng Biblia sa Mateo 5:18: "Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo 
Hanggang sa mangawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa ano 
mang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang Iahat ng 
mga bagay." 



Ang sahi ng mga tagapagturo ng INC, ang INK ang tunay na pangalan ng kay 
'isto (Rom 16:16). Sino ba ang sinasabi ng Biblia na gagamit ng pangalan n{ 
mginoon? "Sapagka't silay nangagsasaUta laban sa iyo ng kasamaan, at 
ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabulufianV Q 
139:20) 

Sino nga ba ang kaaway ng ating Panginoon? 

Nagsidampot uli ng bato ang mgaJudio ufang siya'y batuhin. Sinagot 
sila ni Jesus, maraming mabubuting mga gawa na mula sa Ama ng ipina- 
kita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon angibabato ninyo sa akin ? 
Sinagot siya ng mga ludio, Hindi dahil sa mabutinggawa ay binabato ka 
namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, 
ay nagpapakunwari kang Dios (Juan 10:31-33). 



ga kapatid, kayo na po ang humatol. 



8 



BAKIT SIMISIRAAN NG LOOB NG MGA MINISTRO 
!NG INK ANG MGA KAANIB SA PAGBABASA 

NG BIBLIA? 



Bihirang-bihira sa mga rnaytungkuiin at mga kaanib sa INK ang nagbabasa ng 
Biblia. Sa bahay ng kaanib ay halos wala kayong makikitang Biblia, at kung may- 
roon man ay bigay pa ng Gideens, o htndi naman binabasa. 

DLumano, hindi raw mauunawaan ng mga kaanib ang Biblia o masisira daw 
ang ulo kung babasahin nila ito. Tangmg mga Ministro lamang daw ng INK ang may 
karapatang umunawa at bumasa ng Biblia, kanya hindi sira ang mga ulo. 

Ang totoo ay hindi masisiraan ng ulo ang sinumang bumabasa ng Biblia (kung 
liwala siya na Salita ng Dios ang niialaman nito). Ang mga katunayan nito ay: 

. Ang halos lahat ng mga nasa pagamutan ng mga baiiw ay hindi pa nakaha- 
wak man lamang ng Biblia. 

2. Sinabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Cor. 1:18 — 

Sapagka't ang salita ng kms ay kamangmangan sa kanilana nangapaha- 
mak. nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa aiing mga nangaliligtas. 

Ang taong spiritual ang nakauunawa ng mga bagay naespiritual(at hindi ang 
mga nasa laman at nasa kaisipan ng laman),t Cor. 2:13-15: 

Na ang mga bagay na ito na atin namang sinasalita, hindi sa mga sali- 
tang itinuturo ng karummgan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na 
iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa tnga panalitang 
ayort sa espiritu. Ngimi't ang mga taong ayon sa laman ay hmdi tuma- 
tanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga lto ay ka- 
mangmangan sa kaniya; at hindi nauunawa. sapagka't ang mga yaon ay 
sinisiyasat ayon sa espiritu. Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa la- 
hatng mga bagay, 'at siya 'y hindi sinisiyasat ng sinuman. 

\. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa mga mananampalataya (1 Juan 2: 
27). "Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa itiyo, hindi na kailangang 
turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa iahat ng bagay, 
at totoo ang itinuturo niya - hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo 
ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo." (Magandang Balita) 

ianito naman ang nakasaad sa Roma 8:9 - 

Datapmsa't kung angsinumay walang Espiritu ni Oisto, siya'y hindisa 
Kaniya. 

Ang malaking kabulaanan na itinuturo ng INK ay nakalihim daw sa hiwaga ang 
Biblia kaya hindi matutuhan ng iba, liban sa sugo at mga ministro ng INK. Sa kabi- 
iang dako, ang mga itinuturo ng Biblia ay ito: 




28 



Roma 16:25-26: "At ngayon sa kaniya na makapangyarihan sa inyo'y 
makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at pangangaral ni jesucrisi 
ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong 
lang hanggan. Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng 
kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Dios na walang hanggan, 
ay ipinakikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampal 
ya." 

2. 1 Cor. 2. 10, 11, 14: "Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dips s 
pamamagitan ng Espiritu, sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga 
bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Dios. Sapagka't sino sa mga tao an 
nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa 
niya? gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi makikilalang si 
man, maliban na ng Espiritu ng Dios. 

Nguni t ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng ts- 
piritu ng Dios. sapagka'tang mgaito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi 
niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. " 

Ang hindi nakauunawa ng <Biblia ay ang mga taong ayon sa laman — "sapagka't ang 
mga bagay ng Espiritu ay kamangmangan sa kanlya at hindi niya nauunawa.' 

Kung sinasabi ng mga ministro ng INK na nasa Iglesia ang Espiritu Santo, ano 
ikatatakot nila tta rnagbasa ng Biblia ang mga kaanib? Ang mga ministro la- 
lang ba ang may taglay ng Espiriru Santo — at ang mga kaanib ay walang Espiritu 
Santo? Hindi ba nahabasa ng mga "Ministre " ng INK ang Roma8:9 . . data- 
puwat kayo'y wala sa laman . . . kung ang sinuma'y walang Espiritu ni Cristo, 
siya'y hindi sa Kaniya " t / 



lalaki ang nawawala sa mga miembro ng INK kapagka sinunod nila ang 
t na ang mga ministro larr.ang ang makauunawa sa pagbabasa ng Biblia. 
'g Dios ang pagbabasa ng Biblia. 



I 



Juan 5.39 — "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka't iniisip runyo r 
sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga 
itb'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa atin. 

2. Apokalipsis 1:3 - "Mapalad ang mga bumabasa at nangakikinig rrg 
salita na hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon; sap- 
ang panahon ay malapit na." 

Ang pangungusap na ito ay sa aklat ng Apokalipsis nakasaad — na isa sa mga ai 
na sinasabt nilang mahirap unawain. Nguni't ang sabi ng Biblia ay"mapaiad atig 
bumabasanito. " 



Bakit ba dapat na magbasa ng Biblia? 

1. Ang isang tao ay naiingatan sa paggawa ng kasalanan sa pamamagitan ng 
Salita ng Dios. 



29 



Awit 119:11 — "Ang Salita Mo'y aking iniingatan saakingpuso, upang hu* 
wag akong magkasala laban sa iyo. 



»» 



Awit 119:105 — "Ang Salita Mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa 
aking mga landas." 

Nalilinis ang tao sa pamamagitan ng mga Salita ng Dios <Juan 15:3), atna- 
bibigyan siya ng kagalakan (Jer. 15:16). 



li Naitutuwid ang maling luro na ikatututo sa nasa katuwiran (11 Tim. 3:16). 
at nagbibigay ngpanglaban sa kasalanan sa ating buhay.(He. 4:1 2). 

. Ang Biblia ay gatas para sa espiritu (1 Ped. 2:2), para sa ikalalago ng pan; 
nampalataya (Heb. 5:12-14); tinapay para sa nagugutom (Juan6:51), 
pulot-pukyutan par asa kasiyahan (Awit 19:10); 

5. Ang mga Kristiyano sa Berea ay tinawag na "mararanga!" dahil sa sinisi- 
yasat aruw-araw ang rnga aral (Gawa 17:11): 

Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga Tesaloniea; sa- 
pagka 't tinanggap nila ang mga salita ng buong pangsisikap at sinisiyasat 
sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang bagay na ito. 

Hindi lamang binabasa ang Biblia, sinisiyasat pa at tunay na pinaguukulan 
pansin, at hindi tanggap na larr.ang ng tanggap kung ano ang itinuturo sa kanila. 

6. Hindi lamang binabasa ang mga Salita ng Dios, binuhulay-bulay paathindi 
kinahlimutan (Awit 1 19:15, 16). 

Kaya nadadaya ang mga tao ay dahil sa hindi pagsisiyasat ng mga Saltta 
Dios. Nguni't ang isang taong binubulay-bulay at sinisiyasat ang mga Salita ng Dit 
(hindi tanggap na lamang ng tanggap kung ano ang "ipaliwanag" o sabihin ng 
'*ministro ,, ) ay nagiging "marangal" at nagiging sakeal - gaya ng sinasabi sa 11 
Tim. 3:16, 17: 

Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Dios, at magagamit sa pagtuturo ng 
katotohanan, at pagsasabulaan ng mating aral, sa pagtutuwid sa likong 
gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayong. ang ling- 
kod ng Dios ay magiging handasa lahat ng mabuting gawain. 



30 



9 



ISANG TA.MANG GAWAIN ANG PAG-AABU LOY . 
NGUNTT MALI ANG INK SA PAGGAMIT NG PINAG- 

BABATAYAN SA BIBLIA 



indi natin tinututulan na dapat mag-abuloy. Subali't mayroong mgaginaga 
ga talata ng Biblia ang INK na hindi angkop o out of context at hindi n 
tumpak na nilalaman ng mga talata. 



1 sa 



ing pangunang batayan ng INK sa pag-aabu3oy ay ang Heb. 13:15-16: 

Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpuri sa 
Dios, samakatuwid baga. ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kani- 
yang pangalan. Datapwa 't ang paggawa ng mabuti at ang pagaabuloy ay 
wag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Diosay toto 
nalulugod. 

Magandang Balita (v 16): 

. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba 
sapagka V iyan ang haing kinalulugdan ng Dios. 

Sa King James Version: 

By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God eontinually. tha 
is, the fruit of our lips giving thanks to his name. But to do good and 
eommunieate /orgetnot: for with sueh saeri/tees Gcxl is wellpteased. 

Sa Revised Standard Version: 

Through him then letus eonrinually offerup a sacrifice ofpraise to God, tha 
is, the /'ruit of lips that aeknowledge his name. Do not negleet to do good 
to share what you have, forsuch sacriftces are pleasing to God. 

Sa New International Version: 

Through Jesus, therefore, let us eontinually offer to God a sacrifice ofprais 
— the fruit of lips that confess his name. And do not forget to dogood 
to share with others,ybr with sueh sacrifices God is pleased. 

Sa The Holy Bible - An Ameriean Translation (By William F. Beek): 
TTirough Jesus let usalways bring to God a sacrifice ofpra£se, that is, the fruit 
oftntr lips, praising His name: Arid dort *tforger to dogood and to share: sueh 
sacrifices please God. 

Sa The New Testament in Modern English (By J.B. PhiDips): 

. . . Yet we should not forget to do good and to share our good things 
others,/br these too are the sort of sacrifices God will aeeept. 

Ang tinutukoy ng talata na ginagamit na batayan sa pagaabuloy sa INK ay 
pagtulong o pagaabuloy sa kapwa tao lalo na sa mga mahihirap at mga mapagk 
ngan (13:2). 

Sa salin na The Greatest is Love (Heb. 13:16) 

Doii 't forget to do good and to share what you have with those fn need. 
for sueh saeri/iees are very pleasing to hinu 

31 




Basahin ang Santiago 2: 14-17: 

Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinoman na 
siya'y may pananampalataya, nguni't walang mga gawa? Makapaglilig- 
tas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan? Kungang isang kapatid 
na laiake o babae ay hubad at walang kakanin araw-arau . at ang isa sa 
inyo ay magsabi sa kanila, Magsiyaon kayong payapa. kayo 'y mangagpa- 
iuit ar mangagpakabusog: atgayon ma'y hindi ninyo ibinibigay sa kanila 
ang mga bagay na kinakaiiangan ng katawan; anong mapakinabang 
dito? 

Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa, ay patar 
sa kaniyang sarili 



Ito ang tunay na relihiyori ayon kay Santiago sa kapitule 1 at talatang 27: 

Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Dios at 
Ama ay itd, dalawin ang mga ulila ar mga babaing balo sa kanilmg 
kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sang- 
lihutan (Ang Biblia) 

Gariito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating 
Diyos at Ama; tuiungan ang mga ulila at mga babaing balo sa kanilang 
kaliirapan. ai ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sang- 
libitang ito. (Maga neiai ig Bal i u ) 

Isa pang talata na batayan ng INK ukol sa pagaabuloy 20 "Gawing may pagkukusa 
at hindi mabigat sa pag-gugugulan." (II Cor. 9:7) 

sinasaui sa talaiang ito ay ganito: 
Magbigay ang bawa't isa ayon sa ipinasiya ng kaniyatig puso. huwag ma- 
bigat sa loob, o dahil sa kaiiangan: sapagka 't iniibig ng Dios ang nagbibi- 
gay na masaya. 



r alang sinasabi sa talata na dapat sa pagaabuloy ay"hindi mabigat sa paggugu- 
lan" Ang tunay na sinasabi ay hindi napipilitan lamang (o dahii sa kailangan) na 
magbigay. 

Ipang lalong maging maliwanag.gamitin natin ang Revised Standard Versio 

Eaeh one rnust do as he has made up his mind, not reluetantly or under 
eompulsion, for God ioves a eheerful g'wer. 

Sa ikatitindi na hindi nakabatay sa laki ng panggugulan, sa New Intematio 
on: 

Kaeh man should give what he has deeided in his heart to give, not re- 
hictai\tly orunder eompulsion, for God ioies a cheeful giver. 

ng nais lamang na ipakita dito ay mayroong hin di maayos na paggamit ng ta- 
ng Biblia sa katuwirang malaki ang pag-aabuloy na maasahan ng INK mula * 
■a mtembro nito. 



20 



Pandoktrins, leksiyon t>lg. 15, p. 37. 



10 



ANG PAGBOTO NG IGLESIA 



Ang pasiya ng Panangasiwa tungkol sa kungsino ang iboboto ay sinusunod 
g maraming miembro. Subali't anu anno kaya ang batayan ng liderato ng IT 
Epapasiya kung sino ang iboboto? 

Nang ako'y nasa "loob" pa ng IMK, ang napuna ko ay ito: 

1. Nagpapa-"survey" ang Iglesia kung sinu-sino ang malakas na kandidato at 
iyon ang dadalhtn ng INK. 

2. Ang isa pang panukat kung sino ang iboboto ng INK ay kung malakas ba s< 
liderato ng INK angnaglapit sa kanila ng kandidato. 

Mayroong pangyayari noon na sa hangarin ng INK na maipanalo ang kaniJang 
eandidato ay doon sa isang Munisipyo pinagparerehistro ang mga kapatid na mula 
sa ibat-ibani? siyudad at munisipyo! Subali't natalo rin ang kandidato ng INK. Na- 
tatandaan ba ninyo ang loseph Estrada versus Boyong Sto. Domingo sa pagka-al 
■Idesa San luan, Rizal? 

'Hindi kami nakikialam sa pulitika/'ang paMwanag ng isang ministro ng 

Ang sabi sa mga sermon ng INK noon, "Ang Iglesia Katolika ang nakikiapid sa 
Gobyerno. Tingnan ninyo, halos bawa'l rrtunisipyo, ang nakatapat o katabi ay 
ba han.' ' 

Kayo na ang bahalang tumimbang at humatol kung ano ang kalagayan ng INI 
sa pulitika. 

,a 50th Anniversary ng INC, ang Pasugo 2 1 ay nagsabi: 

Ang isa sa dakilang kapangyarihan hawak ng Iglesia ni Cristo ay aiig 
rkakaisa ng mga kaanib sa pagboto kung dumaraling ang halalan. Ang 
katangiang ito sa pagkakaisa ng Iglesia Ni Cristo ay isang lakas na hindi 
rnatutularan ng ibat-ibang relihiyon sa Pilipinas, bagarria't iyan ang sa 
ngayo 'y pinagsisikapang magawa ng Iglesia Katolika at iba pang mga 
relihiyon. 

Sapahina 24 din ng nasabing Pasugo ay nabanggit na: 

Maliwanag at tiyak sa lathalang iyan ng Free Press kung gaano ang 
lakas at kapangyarihan ng Iglesia Ni Oisto sa pulitika dito sa Pilipinas. 

Marahil ay iio lamang ang relihiyon dito sa atin na sinusuyo 't pinakiki- 
usapan ng lahat ng uri ng mga pulitiko upang sila 'y matulungan pag du- 
marating ang halalan. . . 

tumutulong sa kanila ang Iglesia Ni Gristo sa haialan, nguni't himli 
humihingi sa sinumang kandidato ng anumang gugol, rnaging salapi, o 
arutmang tiagay. 



21 Petlro Reyes yillanueyii, "Aug Igksia Ni Gristo Sa Plllpinas Pagkatapos Ng Lrmampt 
"Parugo, Hulyo 1964. p. 23. 



Ang mga tanong natin ay ganito: 



V. Hindi raw po nakikialam sa pulitika ang INK. Bakit ipinagdidiinan ang 
kas" at "kapangyarihan" ng INK sa pulitika dito sa Pilipinas? 



'la- 



Sa Graphie Magazine 21 ay pinamagatan si G. Felix Manalo na u The King- 
Maker" Bakit hindi ito itinatwa? Ang paglalagay ng kapangyarihan, pati 
mga hari, ay ang Dios lamang ang may karapatan (Roma 13:l)r Isa pa, 
kung hindi nakikialam sa pulitika ang JNK, bakit "King-Maker" si Feli; 
Manalo? Pati ba naman kapangyarihan ng Dios ay kukunin pa nila? 

!. Walanga kayangnahihinging anumang bagay ang mga INK sa mga pulitiko? 



11 



3IN0 KAYA ANG NAGTUTURO NG MGA 
ARAL NGDEMONYO? 



Sa Revi«>ed Standard Version i>a Tim. 4:1 ay ganito ang isinasaad: 

Now the spirit expressly says that in the later tirnes some will depe 
from the faith by giving heed to deceitfitl spirits and doetrines o/i 
motis, through ihe pretensions of liars whose eonseienees are seared, 
who forbid marriage and etyoin abstinenee from foods whieh God 
ereated to be received with thanksgiving by those who believe and 
know the truth. For ererything ereated by Gad isgood, and nothing is 
tO be. re'ieeted if it is received wi th thanksgh'ing; for then it is eonseet 
ted by the word of God and prayer. 

Lamsa Version: 

Now the spirit says expressly that m the later times some shail depart 
from the faith, following after misleading spirits and doetrines ofdevils, 
who with false appearanee mislead and speak lies and a*e seared in their 
own eonseienee. who prohibit rnarriage, and demand atsHnenee fror 
foods whieh God has ereated for use and thanksgivin» of those who 
Heve and know tlie rrulh. hor all things ereated by God are good;tu 
thing is to be rejeeted ifit is received with thanksgh'ing. For it is sanet 
fled by the word ofGt>d and prayer. 

Ang Biblia: 

Nguni t hayag na sinasabi ng Espiritu. na sa mga huling panahon ang 
mga ito 'y magsisitalikod sa pananampalataya. at mangakikinig sa mga 
espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamanm- 
gitan ttg mga pagpapaimbabaw tig mga tao na nagsisipagsalita ng mga ka- 
sinungaUngan na hinerohan ang mga sariling budhi tig waritig bakal 
nagbabaga; Na ipingbabawal ang pag-aasawa, at ipinag irtos rta lumay 



"1 he King-Maker", Graphie Magazine, Mav 30. 1 961 . 



sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpa- 
pasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katowha- 
nan. Sapagka't ang bawa't nilalatg r,g Dios ay mahuti, at walang ano- 
tnang nararapat na itakwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: 
Sapagka 't pinakabanal sa pamamagitan ng saiita ng Dios at ng panala- 
ngin. 

Mabuting Baiita. 

Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu: sa huling panahon. iiwan ng ilan ang 
pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga 
aral ng diablo dahil sa panlilinlang ng mga simmgaling na ang mga bud- 
my may tatak ng pagiging alipin ni Satanas, Ipagbabawal nila angpag- 
aasawa at ang ilang uri ng pagkain t mga pagkaing nilikha ng Dios para 
kaining may pasasalamat ng mga sumasarnpalataya ai lubos na nakau- 
unawa ng katotohanan. Ang lahat na nilikha ng Dios ay mabuti, at wa- 
lar:g dapat ipalagay na masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasa- 
lan r at sapagka't nililinis ito ng salita ngDios at ngpanalangin. 

ig aral ng demonyo ay: 



1. Ipagbabawal ang pag-aasawa. at, 

l Ipagbabawal ang ilang uri ng pagkain. 

mg atin pong mga katanungan ay Kanito; 

Ukol sa pag-aasawa. Ipinagbabawal po ba ng Pangangasiwa ng INK na rnag- 
asawa ang isang nag-aaral sa pagka-ministro hangga't hindi pa graduate? 
ipinagbabawal pati ang magkaroon ng kasintahan o nobya ang mga ito? 

Sasabihin nila (bilang paglusot): "fyon ay habang nag-aaral lamang n 
man." Mayroon bang sirabi ng Biblia kung pansamantala o pamalagian 
pagbabawal ng pag-aasawa? 

2. Ukol sa pagkain* Hindi bawal kumainng handa sa "tlesta Totoo bang i 
hain sa dios-diosan ang mga pagkaing inihahanda pagka Fiesta i> dahil s 
mayroong mga bisita, o kaibigang darating? 

Hinihiling ko po na basahin nating mabuti ang mga talata at huw;ig tayon 
tol kanino man. 



s ba ng Dios na bawal maghanap-buhay ang asawa ng isang ministro o pas- 
as mabuti kaya na magmolestiya ang isang ministro kaysa mughanap-buhay 
ang kanilang asawa? Bakit mayroong asawa ng ibang ministro na hindi mapagba 
lang maghanap-buhay? 



12 



ANG MORALIDAD NG INK 



Sana ay isang katotohanan ang ipinagmarnalaking'katotohanan" ng INK 
:aiathala sa Pasugo na ganito ang sinabi; 

Sagitna ng mga kaguluhan, mga krimen atmga katampalasanan ay na- 
leaiwas pa nn ang mga Iglesia ni Oisto - huidi sila napapasangkot ang 
mga kasamaang ito palibhasa'y nag-iingat na sila at taglay sapuso ang 
malaking takot sa Panginoon sa paggwa ng masama. Malaking-malaki 
ang ipmagbago ng isang taong naakit at napaanib sa Igiesia Ni Oisto 
Kung nang dati siya'y isang sugarol bage naging kaanib. nawawala ang 
kamyang pagiging sugarol kapag siya'y kaanib na at tumutupad ng 
mga saiita ng Dips na nakatitik sa Biblia at ipinangangaral sa Iglesia Ni 
etisto. (mnyan din ang nangyayari sa iba 't-ibang uri ng tao - mga dati'y 
manlalasing^ ay nagiging sangkap ng tc taong bago, " si Oristo na kanilang 
Ulo. at stlay katawan na ni Cristo sa kabuuan at sa samasamang mm 
sangkap sa isa 't-isa. (Col. 1.18) 

Ang kanilang pambihirang katangiang ito ay hindi lamang inuugaii't 
ibmibigay ng mga Iglesia Ni Cristo, kundi buong tiyaga nilang itinuturo 
sa maraming tao. Kung sila 'y nagsisipagmisyon hindi lamang sa mga sali- 
ta ng Dios ang kanilang tinataglay at ipmagkakaloob sa kanilang mga 
inaakit, kundi ginagawa nilang isang bukas na dklat ang kanilang buhay 
at pamumuhay, maging sa pakikipagkapuwa at pagdadala ng buhay-kris- 
tiyano upang sila ang maging mga halimbawa ng pagliUngkod at paglu- 
walhati sa Dios. 

Sa mga pagawaan, sa tnga tanggapan f atsa iba't-ibang mga gawain hang- 
gang sa mga magsasaka, ang mga Igiesia Ni Oisto'y inuuliran ng mga 
kasamalmn at pinapupurihan ng mga nagpapagawa at may pagawaan 
aahil sa kanilang mga katapatan sa pagUUngkod kaya 'thindi kataka-taka 
na may mga kapitalisa o mga mamumuhunan naang hinakanap na mga 
manggagawa at mga katulong ay mga Iglesia Ni Cristo. Sa maikling 
pangungusap ay napipisil sila ng mga mamumuhunan sapagka 't hindi 
sila nasusubukan sa pagbubulakbol. pagdaraya, at pangangahas sa hmdi 
"ila pag-aari . . . 

At hindi lamang iyan, ang mga Iglesia Ni Crhto 'y sumasampalatava sa 
pag-ibig sa kapuwa, sa pagtulong, at pag-akay sa kanila sa kaligtasan 
ayon sa itinuturo ng mga Banal na Kasulatan. 

Bilang katunayan ng pagdadala ng mabuting moral at pamnmuhay sa 
katanimikan ng mga Iglesia Ni Cristo, mabibilang ninyo sa mga daliri 
ang ilan-ilang nahuhtdog sa kapahamakan at bitangguan, samantalang 
ang mga bilangguang iya 'y puno ngmga kriminal ria buhat sa iba't-ibane 
relihiyon, 6 



Kung ito ay totoo, ay ipinakikiusap ko sa mga kababayan natin na umanib 
tayo sa INK, na ayon sa kanilaay "mabibUarg ninyo sa daliri ang ilan-ilang nahul 
log sa kapahamakam at bilangguan ..." Ang mga katanungan ay ito: 

1 . Hindi ba exaggeration ito? Eh, papaano kung mabilang sa dalrri (at 
hindi lang daliri! ) ang nahuhulog sa kapahamakan at bilangguan? At 
pati yaong mga hindi nahuhuli sa pagpatay ng tao? 

2. Ano ba ang proportion ng INK sa ibang major denominations dito sa 
Pilipinas? Hindi ba 1.07 lang ang IMK. ng kabuuang populasyon ng 
Pilipinas? 

L Hindi ba marami ring mga kaanib, mga maytungkulin, mga ministro 
(hanggang mga Tagapamahala), sa Iglesia ang nasusumpungan sa pag- 
inom ng mga inuming nakalalasing, sa mga pangangalunya, mga pa- 
kikiapid, mga pagdaraya, mga pagsisinungaling, mga kapalaluan, at 
iba't-ibang mga "Immoral" na mgagawain? 

Madalas na ginagamit ng INK ang aklat ni )ames Gardinal Gibbons 22 upang 
nyag ang mga kasamaan at kalikuan ng Iglesia Katolika. Sinisipi nila ng ganito 
ang nasabing aklat: 

Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay rnalimit 
na nasusumpungan sa sinapupunan ng nangagsasabing sila'y Katoliko. 
Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harep ng katotohanang mara- 
ming-marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kani- 
krng Iglesiu, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungko t na es- 
kandalo. Dapat na ang eskandalo y dumating, ngunVt saaba niya na ma- 
giging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman na ang mga kasalanan 
ng mga Katoliko 'y laiong karimarimarim sa mata ngDios kaysa kasala- 
nan ng nahifiiwatay nilang mgakapatid, sapagka't maraming grasya ang 
smasayang niia. 

Ang mga kaanib na rin sa INK ang pabayaan nating sumagot sa mga tanon* 



t. Pagka mayroong isang maytungkulin na naalisan ng karapatan, hindi ba't 
maraming iba't-ibang "tsismis" ang kumakalat (hindi pa man ito ttwalag)? 

Wala ba kayong nalataman na mga kaanib, maytungkulin, mataas man o 
raniwan, na naglalasingo nakikiapid (at ang iba'y nagkaanak na! ) — sub; 
hindi natitiwalag? Bakit hindi matiwalag? Bakit hindi maalisan ng tui 
iin? 



Sa inyong pagmamasid at karanasan sa INK, wala ba kayong napupuna r 
diserimination — pati sa pagtanggap sa inyo sa "Central/' sa pagtrato sa inv 
ng mga maytungkulin, at sa inyong paglapit sa kanila upang humingi ng 
long? Basahin ang Santiago 2:9, 10. 



22 James Cardinal Gibbons, The Faith Of Our Poth&rs, (New York: P.J . Kenedy & Son 
1950, p. 30. 



Datapuwa't kung kayo'y nagtatangi ng mga tao. ay nangangkasala 
at kayo'y hinahatulan ng kauiusan na gaya ng mga suwail. Sapagka't 
mg sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod 
isa, ay nagiging makasalanan sa iahat. 

Hindi kaya marami rin sa rnganasa INK (maytungkulin at kaanib) ang kabi- 
lang sa tinutukoy sa II Tim. 3:5? Ganito ang isinasaad: 

Datapuwa 't alamin mo ito,na sa mga huling araw ay darating ang mga 
panahong mapanganib. Sapagka 't ang mga tao y magiging maibigin aa 
kanilang sarili nmibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, 
mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga 
walang kabanakm, walang katutubong pag-ibig, mga walang pagiulubag, 
mga palabintangin, mga walang pagpipigit sa sarili, mga mabangis, hindi 
mga maibigin sa mabuti ..." 

>. Wala po bang mga INK (mataas man ang tungkulin o hindi) na nasa sinehan 
na nagpapalabas ng mga "bold", sa mga sauna bath, mga beerhouses, m\ 
discotheque, night elubs, at iba't-ibang bahay-aliwan? 

6. Sino po ba ang mapupusok ang damdamin, mahilig sa pakikipagtalo, at sa 
mga pagkakataon ay marami ang nasasaktan? 

Ano po ba ang "definite stand" o pagtuturo ng INK ukol sa abortion? 
"Case t(j ease basis" po ba, tulad ng itinuro sa akin ng isang mataas na may- 
tungkulin sa INK? 

Walang kuwenta anlya iyang mga kasalanang iyan; sa laman lang iyan! Hindi 
po ba ang sabi sa Biblia.na ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit sa Dios? Ang 
sabi sa Galaeia 5: 16-21 ay ganito: 

Sinasabi ko nga, magsilakad tayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo 
gagawin ar.g mga pita ng laman. Sapagka't ang laman ay nagnanasa ng 
laban sa Espiritu, at ang Espritu ay latan sa taman; sapagka't ang rnga 
ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong gawin arg mga bagay na in- 
yong ibigin. Datapuwa't kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu. ay 
wala kayo sa ilatim ng kautusan. A t hayag ang mga gawa ng laman, sa- 
makatumd ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsam- 
ba sa dios-diosan, pangkukularn, mga pagkakampi-katupi, mga pagka- 
tbahagi-bahagi, mga hidwang panampalataya, mga kapanaghilian, mga 
iglalasing, mga kalayawan. at angmga kattilad nito; tungkol sa mga ba- 
gay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking unang 
pagpapapaalaala nang una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong 
mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaliarian ng Dios. 

Maliwanag din ang sabi ng Apostol Santiago sa Santiago 3:17-1»: 

Nguni't ang karunungan buhat sa itaas ay una-una'y matinis. saka 
iapayapa, banayad. madaiing panaingan, puspos ng kaawaan, at ng 
mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw at ang 



bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga magsisigawa ng 
kapayapaan. 

>a rinsaGalaria6 22-23: 

Datapuwa't ang bunga ng Espirim ay pag-ibig, katuwaan, kapayapa- 
an, pagpapahinuhod, kagandaltangAoob, katutihan, pagtatapat. kaa- 
muan, pagpipigil; laban sa gayong bagay ay walang kautusan. 

ang babaia ng Panginoen sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa Galaeia 6.7-8 

Bu\mg kayong padaya: ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang 
lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagka 'r ang nag- 
hahasik ng sa kanyang sariling larnan ay sa laman mag-aani ng kasiraati; 
datapuwa't ang naghahasik ng w Espiritu ay saEspiritu rnagaaning bu- 
hay na walang hanggan. 

Maaaring magawa ng mga tao ang nais nilang gawin sa may akda ng aklat na it 
- maaaring lahat ng panggigipit ay gawin, paninira, panlilibak, pananakot, o maa- 
aring higit pa sa mga tto - nguni't -'ang Dies ay hindi napabibiro: sapagka t ang 
lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. " 



39 



13 



TALAGA BANG BAWAL SA INK ANG 
"CHItISTMAS"? 



»asabi ngPasugo 7 * ang ganito: 

The eelebration of etirist's alleged birthday on Deeember 25 is eom- 
monly ealled Oiristmas. Perhaps. only the uninformed and the misin- 
torrned may find rationak in their eontinuous observance ofChristmas 
Deeember 25. as the suppused binhday of our Saviour Sesus Om'st 
While sueh a belief and observarce does not and eannot elevate their 
aetuanons to piety. neither ean Their ignoranee rectify their error. 

Oirisnnaswith the /olly Old Santa Claus is bound to remain forever 
But its no t Oiristian. Why stake your souls on a supposedly Christian 
/estiral butaetually pagan in nature? Must you forever insist on eeie- 
brating a Ctiristianized pagan eustom ? You tell usf 

Ang tanong po ng ibang mga kapatid sa INK ay ganito: 

Bakit ang Parnamahala ay nagsa-Sta. Claus din pag magpapasko, hindi nga la 
mang sa kasuutan, kund. sa pagpapadala at pagbibigay ng mga regalo o aginaldo? 



7 



Gayundin unong ng maraming mga kapatid, "Nindi ba hindi naman petsa ang 
m/aga kundt angaiwa? Hindi ba't matagal ng panahon ay Hulyo 4 kungipagdi- 
tg ang Arawng Kalayaan (independenee Day) ngating bansa? Noon na latnang 
lanurmngkuian ng dating Pangulong Diosdado Maeapagal, " maaaring idagdag p* 
napaatan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan naHulyo 12." 

Kung petsa at petsa ang pag-uusapan - at may mga pagdiriwang na hindi tiy; 
ang tunay na petsa - subali't ginagawa ang pagdiriwang, hindi dahil sa petsa ku, 
dahil sadiwa at ang pangyayaring ginugunita. 

lindi po ba ang Pasugo na rin ang nagsasabing ang kahalagahan ng Pasko ay 
lyapaan? Tangi dito, sang-ayon sa artikulo ni BienvenidoSantiago na nalathala 
Upino Komiks 2 * ay maliwanag naganito angnakasaad: 

Hindi kami tutnututolna ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo 
Ang tinututulan namin ay ang petsang itinakda ng Iglesia Katolika na 
umano 'y siyang araw ng kapanganakan ni Kristo na ito y kinuha hmang 
sa pagano ang Disyembre 25. 

Ang nakalathala naman saPasugo 25 ay ganito: 

Sinee the idea behind the eelebration of Ghristntas is to honor Christ 
and sinee neither Oirist nor the Apostles reguired that He be honored 



23 



24 



BemaminT. Villalva, "Questionnaire F or Christrnas," Pasugo, Dee. 1955, p. 31. 
^PMpino Komtks, Nov. 1969- 

lalva, p. 31. 



in this manner, it is yuestionable whether dtrist would approve of tliis 
way of hohoring him. In fact, there are indieatiens that Jesus Christ 
would disapprove of homage paid to Him in this manner. 

ti ba kaya tatanggapin ni jesus ang paghahandog sa Kanya? 



lesus 



Ang ating mga tanong ay ganito: 

1. Hindi ba angel pa ng Dios angnag-amunsiyo sa mga pastol ng tupa sa l.up^ 
ing iyon (Lukas 2:9-11)? At binigyan pa sila ng tanda kung papaano 
makikilala ang ipinanganak na Cristo (Lukas 2:12)? 

Hindi ba nakisama sa anghel ang isang maraming hukbo ng langit na na- 
ngagpupuri sa Dios (Luk. 2: 13-14)? 

Hindi ba nagtungo sa Bethlehem ang mga pastor ng tupa (Shepherds. 
2:15-16)? 

Hindi ba ipinagsabi pa nila sa marami pang iba nang makita nila si Ji 
(Luk. 2:17)? 

Hindi ba nagbaiik ang mga pastor na "niluluwalhati at pinupuri ang Di< 
dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita" (1 
2:20)? 

Hindi ba't ang mga pantas na mga lalake na mula sa Silanganan (hindi 
Pilipinas) ay pinangungunahan pa ng bituin na nakita sa Silangan (hindi 
Pilipinas) upang mahanap nila si jesus? Hindi ba't "nangagalak sila nj 
kawasang galak" (Mat. 2:9-10)? 

Hindi ba sila ay nangapatirapa at nangagsisamba" kay Jesus itnaghant 
ngginto, kamangyan at mira (Mat. 2:11)? 

Mahirap pong maging miembro sa INK ang pastor ng tupa noon kung si5a*^ 
uhay ngayon. 

Sa taneng ng INK na "Did JesUs C?in~st or the Apostles require that His birth- 
be eelebrated? " 26 Bakit sa langit at sa lupa ay mg-eelebrate ang mga anghel 
pastor ng tupa, at mga lalaking pantas? Ang mga pantas ba ay Hudio? Hi 
ay Gentil o Pagano? Sa unang "Christmas, M tanging si Haring Herodes 
ang nagulumihan at nagalit na mainam at ipinahanap niya ang sanggoJ uj 
sahin. 

Kay Herodes ka ba katulad? Kaninong kaarawan ang iyong ipinagdiriwang at 
ipagpapasalamat sa Dies? 




2& Tc 



.'omas C. Oatangay, "On The Origin Or ehristmas CeJebration Pasugo, Nov.-Dec. 3979, 



41 



BAWAL DIN BA SA INK ANG "VALENTINE'S DAY ? 

Bakit po hindiituro sa mga pagsamba kung bawal o hindi ang pagdiriwang ng 
-aleritine's Day (after St. Va!entine) na si Gupido, isang dios-diosang pagano ng 
mga Griego, ang sentro ng pagdiriwang na ito? Subukan kaya ng mga 'ministro na 
ipagbawal ito - tulad ng pagbabawal nila sa pagdiriwang ng Pasko? Hindi ba 
St. Valentine ay isang pari? At isang martyr na Valentine din ang pangatan 
isa namang obispo ng Iglesia Katolika? 




BAKIT HINDI MAIPAGBAWAL 
SA INK ANG PANINIGARILYO? 



Maliwanag sa mga nangunguna sa INK na masama at dapat na rpagbawal ang 
paninigarilyo. Lahat ng mga nagsasaliksik ukol sa paninigarilyo ay tumltiyak na ito 
ay hindi mabuti sa kalusugan ng tao. Hindi lamang kanser sa baga at sa lalamunati, 
sakit sa puso, bronehitis, "Emphysema", at iba pang mga karamdaman ang ibinu' 
bunga ng paninigarilyo. 

Kaya nga sa Estados Unidos at sa iba pang mga bansa ay may nakalagay na ba- 
la sa kaha ng sigarilyo na ganito: "Warning: smoking may be hazardous toyour 

Marami na ang nalalaman ko'na mga ministro at mga maytungkulin sa INK a 
matay dahil sa sakit ba ibinubunga ng paninigarilyo. 

atatandaan ko pa nang isulat ko sa Tagapamahalang-panlaiawigan na iti 
g paninigarilyo, subalit mayroon pa rin na tumutol (ministro na kapatid i 
pamahala ng INK) dahil wala raw sa Biblia na bawal manigarilyo. 

Sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay nalalaman nila na isang kabutihan 
ituro sa Iglesia na iwasan ang paninigarilyo. 

yon sa Biblia (Saniiago 4:17) ay ganito ang sinasabi: "Sa nakaalam nga ng 
wa ng mabutt, at hindiginagawa, ito'y kasalanan sa kanya." 

Tangi dito, anu-ano pa ang sinasabi ng Biblia ukol saating katawan at kalusu- 

? 

1 Corinto 6:19 "O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan 
ay ternplo ng Espiritu na nasa inyo, na tinatanggap ninyo sa Diyos? At 
hindi kayo sa inyong sarili. " 

1 Corinto 3:16-17 Hindi baga nitiyo naiaiaman na kayo'y tenipio ng 
Dios, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? At kung gibain 
ng sinuman ang ternpio ng Dios, siya 'y igigiba ng Dios, sapagka't ang 
templo ngDios ay banal. na ang templongito ay kayo. 



Hindi ba kayo natatakot na parusahan ng Dios dahil sa pagwasak natin sa tem- 
plo ng Kanyang Espiritu — na siyang ating katanan? Hindi kaya mananagot sa Dios 
ang Pangangasiwa ng INK na dahil sa hangarin nitor.g huwag mawala sa INK ang 
mga miembro ay hindi maipagbawal o maituro man lamang ang kasamaan ng pani- 
nigarilyo batay sa Biblia? 



ni- 



Maaari nilang pangatwiranan na wala ang saUtangsigurilyGsa. Biblia, nguni't ang 
tanong ay nakasasama ba ito sa katawan at kalusugan ng tao? Kaya ang kasunod 
talata ay ganito ang sinasabi (1 Cor. 3:18): "Sinuma'y huwag magdaya sa ka- 
niyang sarili Knng ang sinuman sa inyo ay nag-Usip na siyay manmong sa kapana- 
tiunang ito, ay magpakarnangmang siya, upangsiyd ay maging tnamnong. 

Ano pa ang dahilan kung bakit dapat iwasan ang paninigarilyo. Isinasaad 
ial2:1 ang ganito: "Kaya nga mga kapatie* ko, ipinamamanhik ko sa ii 
-alang sa mga ka'nabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga kata> 
mg haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Dios, na siya ninyong katampat; 
mba." 

Ngayon, maari na po bang ituro ninyo sa mga pagsamba na makasasama ang pa- 
ninigarilyo? 



LNK. ANG PAGKAIN NG DUGO AY KASALANAN 
"LABAN SA ESPIRITU," AT WALANG KAPATAWARAN. 
AT PAANO NAMAN ANG PAKIKIAPID - 
KASALANAN "SA LAiMAN" LANG? 

Sang-ayon sa Pandoktrina ng INK 27 ang aklat balangkas ng kanilang mga . 
trlna, ay kasalanan laban sa Espiritu ang pagkain ng dugo at ito'y walang kapal 
waran, kaya ipinatitiwalag ang lumabag. Ang batayan ng INK dito ay ahg 
2:31-32; Gawa 15:28-29; Lev. 17:10 at 1 Sam. 14:32-33, 

Sa Pagbubunyag, na aklat din ng INK, ay ganito ang sinasabi: 

Kanino ba tinanggap ng mga Apostol ang utos na lumayu sa dugo atsa 
binigti? Sa Gawa 15:28-29. ay tinitiyak ang ganito: 

Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo, at namin, na huwag kayong 
atangan ng lalong mabigat na pasanin maiiban sa mga bagay na ito na ki- 
nakuilangan. 

Na kayo 'y mag-siilag sa mga bagay na iniaiiin sa mga dius-diosan at sa 
dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid; kung kayo'y mangilag sa bagay 
na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. 

Kanino tmanggap ng mga Apostol ang utos na htmayo sa dugo atsa bi- 
nigti? Ang utos na ito V minagdUng ng Espiritu Santo na tinaggap na- 

'Ang Dios, Ang Nugbawal Ng Pagkaln Ng Dugo At Ng Pag-aasawa Sa Hmdi Kapanar 
Parrdoktrina, «?ries 197S-1 977, p. 43. 



z'n n g s i^r^n^"^ * aMW r ans ***** 

v -xmio. Mat. 12.31-32, ay sinasabi ang ganito 
?f%. 'L SimSab '' *° " i" y °- '' kasalana» at kapusunmn ay ipa- 



;>,1,T si "!""'V g massalita »«■ ^ngsalitang laban sa Anak ng tao av 

* m * ^giitutang & 

Gaano kabigat na kasalanan ang kasalanar sa Espiritu Santo' Ane 
kasalanan iaban sa Espiritu ay hindi ipatatwad ma&ngditTwsanS! 
butan ito at maging sa darating. S ims "' 

Samakatuwid. Mndi totoong maarinang kanin angdugo sa panahone 
Kmnano. M,da sa panahon ni Noe pagkatapos ng L^££Tw 

Sto, ^7 " g T" at "*"**""* ^uhukoTa"7aiZ- 

KklnnTl^ " sDioS "« Wtata ngdugo. Sinu^gmSbaba- 

kam ng dugo. Kaya kungangmga nasaloobng Iglesia Ni Cristo avnan 

2 n7o'f a rT nS "T «°°y 'nabi atZtsa~£Z 

sa Dios at sa Espiritu Santo! 

ba sa Pa Ac n t° s W^W^rt 53 Es ? irltu Sant0 " ™g pagkain ngdugo? Dahi, 

&a sa Aets ia 18? (Ang pinapaksa po ni esus sa Mateo 12:22-^$2 av hindi an* *J 
babawal o pagkain ng dugo! ) v n,ndl an 2 P a S" 

I5-2« n /g? tlng ^T"^ ^ it0: Hindi ba kasama rin satalatang binang^it (Gawa 
15.28-29) ang patahaprd? Hindi ba maliwanag na kahanay ng paSkain ntdueo an* 
mga in.ha.n sa dios-diosan. mga bmigti, at ang pakikiapid? g 8 g 

Iga tanong sa mga tagapagturo sa INK: 

Sinasabi na "kasalanan" laban sa Espiritu at walang kapatawaran ana ku 
WnSgt Bakit " a nababa " k * >^Z^l 

Sinasabi na ang handa raw sa mga Fiesta ay hain sa mga patron o mea di™ 

n th^nH maramin t m ^ " ng INK na namim^esta at T g iba'y 
naghahanda pa - at h,ndi natitiwalag, kahit alam „g maytungLkm/ 

H^V k ": ! " Pkl * Y , hi ' ldi mabi SY*»S diin ng INK na tulad din ngpae- 
naSwall " " " " 8 ^ m8a Au - to1 « 

Bakit mayroon nakikiapid na, matapos maitawalag sandali sa isanelnkal 
ay .b,nbalik ng Pamunuan ng I N K 3t nakikisam, sa Ly-asawa? 



Ayon sa isang ieksiyon ng INK, basta nasa taiaan ka ng INK ay ligtas ka: 
Pios ang mag-aalis. Paano iyong hindi naaalis sa tala.n na nasa pakikiapid - at 
bot ng kamatayan at kaya hindi naalis sa talaan ay dahil sa "malakas" diu 
sa mga nakatataas sa fNK? 



BAKIT SABADO ANG PAGSAMBA KAPAG SA ERANO MANA 
AING MAGSESERMON? AT BAKIT N APAKARAMI PA SIYANG 

"BODYGUARDS" AT "ESGORTS"? 

Sa maraming mga pagkakaUon ay binabatikos ng mga ministro ng INK ang mga 
WMh Day Adventisis o mga Sabadista dahil sa pangingilin ng araw ng Sabado at 
sa araw ng Sabado gmagawa ang kanilang mga pagsamba. Ayon sa INK na rin n 
saad sa Mareos 2 : 27-28 : 

At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao at di ang 
taodahd sa sabbath: Kaya't ang Anak ng tao av Panginoon din naman 
ng Sabbath. 

Simula nang ako'y magkaisip na, nagisnan ko na Linggo angaraw.ng mga p 
samba - maging sa yumaong Felix Manalo. Naging kabalili si G. Erano Manalo 
sa matagai na panahon ay araw ng Linggo ang n.ga pagsamba. 

Mga ilang taon bago ako umalis sa INK ay Sabado na kung mangasiwa si G 
io Manalo ng pagsamba. Minsan ay pabiro (? ) niyang sinabi sa ilang kausap 
lya na "Sabadista" na rin siya. 



Noong una, seeuiity reasons" daw ng ipinamamaraling dahilan kung bakit 
Sabado kung mangasiwa si Erano Manalo ng pagsarr.ba. Nguni't sa maraming taon 
na Sabado siya nangangasiwa ng pagsamba ay "seeurity" pa rin ba ang dahi 
O baka siya'yjalagang naniniwala sa turong Sabadista? 

Dapat maging mapuna na sa pagkakaisa ng mga unang Kristiyano, ang unar 
/ ng sanlmggo (first day of the week) na araw ng Lipggo (Sunday ) ay ipina- 
ingllm na Lords Duy para sa pagsamba at. mga gagawing Kristiyano. Ito'y bilang 
Daparangai sa pagkabuhay na muli ni Cristo (na araw ng Linggo). 

Siyasatin ang mga talatang ito: 

Gol. 2 16, 17 
Mareos 16:9 
Mateo 28:1,5,6,9 
juan 20:19 
I Cor. 16:2 
Apoe. 1:10 



<*P 




no ang dahilan at inilipat ng Sabado ang pagsamba kapagsiErano Manalo ang 
magse-sermon? Seguridad? Kaluwagan para sa kanya? o kaiuwagan sa mga ka- 
anib? O siya ay kumbinsido sa Swenth Day Adrentism - sapagka't galing doon ang 
kaniyang yurnaong ama? 



kaniy 



ang 



At dahil sa alam ko ang takbo ng kanilang pangangatwiran ay baka sabihin 
nilang. "Wala ka ng pakialam doon! " Sana'y huwag din nila akong pakialarnan 
ang ibang mga denominasyon! 



BAKIT MARAMING BODYGUARDS AT ESCORTS? 

Isang nakatatawag-pansin na panoorin ang "matoreade" ng maraming kotse, 
jeeps, mobile patrol, at iba pa - na may nangunguna na mga sirera. Ang akala ng 
iba ay ang Pangulo ng tansa o ang Unang Ginang. Si G. Erano G. Manalo pala na pa- 
punta sa Kapilya ng INK na kaniyang pagsasalitaan! Maaring masigawan, matunga- 
yawan, o mabugbog ang ibang (sasakyan o) tao nahindi kasama sa "eseorts ' kapag- 
ka hindi ito tumabi agad. Maraming mga di-armas ang nakapaligid agad kay G. 
Erano Manalo - na mga "seeurity" daw, sapagkat marami diumano ang nagtatangka 
ng kaniyang buhay. "Bullet-proof " diumano ang kaniyang mga kotse. 

Ang ating Panginoong lesueristo ay batang asno lan ang ang sinasakyan patu - 
ngong )erusalem (Mar. 11:7). Si Faraon (Pharaoh) ng Egipto ang nakakaruwahe 
(ehariot) na napakaganda at matutuling mga kabayo - kasama ang kaniyang mga 
kawal sa panahon rtl Moises. At gayundin ang mga emperador at gobernador sa 
panahon ng ating Panginoon. 



46 



Q "MAKIKILALA NINYO SILA SA PAMAMAGITAN NG 
O KANILANG MGA BLNGA 



apit 



Noong nasa lupa at nangangaral arg ating Panginoon jesucristo ay nagbi 
;iya ng ganitong babala:"Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilap 

inyo na may damit-tupa, datapuwa't sa loob ay mga lobong maninila. Sa kani- 
lang mga bunga ay inyong mangakikilala sila. Nakapuputi bagang mga ubas sa mga 
tinikan, o ng mga igos sa mga dawagan? M (Mateo 7:15-16) 

Naging napakabilis ng paghatol ng INK dito. Sabi ng INK ay ang mga pareng 
>IIko ang tinutukoy diyan. Maraming issue ng Pasugo ang nagsasabi nito. Ibi- 
ng INK ang pagsasabing ang mga pari ang "bulaang propeta" sa ganitong 

an. 

1 . Wala raw damit ang tupang hayop (Pasugo, Dee. 1962, p. 6) 

Ang damit aniya ng mga pareng nagmimisa ay tulad ng damit ni Cnsto — na 
siyang tupa. 28 

ipagka ipinailalim natin rto sa pagsusuri sa katotohanan ay babalik ito sa 
(boonierang) 

ui, hindi totoo na walang damit ang tupa. Ang "wovl" at "sheepsMn " ay 
ig sa tupa. Sinasabi ng Diksiyonaryo ang ganitong defiuirion ng "sheep"; 

1. A eud-ehewing mammal relaied to the goats, with heavy wool and edil 
flesh ealled mutton. 
A leather made from sheepskin. 
k A person who is meeK, shepherd, timid, ete. 

i 

.amakatuv/id ay hindi totoo na walang damit ang tupa. 

ilawa, ang damit daw ng pari ay tulad ni Cristn na siyang tupa. 

Kaiianman sa Banal na Kasulatan ay hindi tinawag na tupa si Cristo — kundi 
;ro o "Lamb." Sa Juan 1:29 ay ito ang mababasa natin: "Nang kinabukasan 
ita ni juan si jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cord< 
►ios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutani " 

Marami pang mga talata ng Biblia na nagsasabing si jesucristo ay Corde 
Dios o Lamb of God: Apoe. 7:9, 10. 14. 17, 12:11: 13:8; 15:3; 17:14; 19: 
11:9,14,22, 23,27:22:1,3. 



:ung ating uunawaln ang babala ng ating Panginoong jesucristo sa Mateo 7: 
maliliwanagan natin na hindi tunay na damit ang tinutukoy niyakundi 
mkunwari at pagpapaitnbabaw na kaamuati ( M meek as a sheep") ng tupa, su 
ii t ang tunay na pagka-tao, karakter, at gawa, ay tulad ng lobo (o wolf) na nani- 



!8, 



'asugo, Det. 1 962, p. 6 



47 



Sa Magandang Balita ay ganito ang pagkakasalin ng Mateo 7:15-16: 

Mag-ingat kayo sa bulaang propeta; nagsisiiapit sila sa inyo na animoy 
tupa, nguni J tang totoo'y mababangis na asong-gubat Makikilala ninyo 
"a sa kanilang gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang 
7s sa puno ng aroma? 



Samakatuwid ay hindi litera! na pananamit ang tinutukoy kundi ang pagpapaim- 
babaw at ang tunay na pagkatao. 

Balikan natin ang Galaeia 5:22:23: 

Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. 
pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, 
pagpipigil: laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. 

kabilang dako naman, sa Galaeia 5 : 1 9-21 : 

Hindi maikakaila ang gawa ng laman: pangangalunya, karimarimarim na 
pamumuiiay, kaiialayan, pagsamba sa dios-diosan, pangkukulam, pagka- 
poot, pagkagaUt, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, pagkakampi- 
kampi r pagka-inggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang 
tulad niio. Binabalaan ko kayo tulad noong una: hindi tatanggapin sa 
kaharian ng Dios anggumagawa ng mga gayong bagay (Magandang Bali- 
ta) 

^ng Webster Dietionary ay nagsasaad ng mga ganitong definitions ng wo//(na 
lar ng wolves): 

Any ofa group of wild, flesh-eating, dog-tike mamrnais widely distributed 
throughout the Northern Hemisphere. 

2. afierce. eruel, or greedy person KT. - to eat ravenous!y. (Mapapansin na- 
tin na hindi sinasadya na angsalitang "ravenous" ay inangkin ng isang u 
pagmro ng INK. ) 

ing ang literal na kasuotan ang ating susundin sa nilalaman ng Mateo 7: 1 5-1 6, 
>ng sinasabi ang Ministeriai Ethies and Church Proeedures 29 patungkal sa 
in ng ministro ng INK: 

Sa pangangasiwa ng pagsamba, pagkakasal at pamamahayag (kailanman 
at nasa tribuna), ang kasuotan itinakda ng Pamamahala ang dapat isuot 
ng Ministro (ternong itim o puti pati sapatos at medyas, kamisaden- 
trong puti at kurbatang hindi masagwa ang kulay at disenyo) Ang da- 
mit ng Ministro sa iahat ng pagkakataon ay dapat na maging mattnis at 
yhmtsado rnuna bago isuot. 

Parang tupa - "ternong puti pati medyas at sapatos," o tupang itim (blaeksheep) na 
"long itim! 



29 



Mtnisterial Ethies and Church Proeedures. Revised Edition, p. 6 



Madaling mauunawaan ito ng sinuman kung kanila lamang bibigyan ng 
ahagyang pagmamasid ang tunay na ipinamamalas ng INK. 



19 



MGA AWIT NG INK: MGA KINOPYA LAMANG SA MGA 
HIMNARYO NG MGA TUNAY NA KRISTIYANO 



Kung sa isang pagkakataon ay makadalo sa pagsambang Cristiyano ang i; 
miembro ng INK ay mamumulagat siya na hindi naiiba ang rnga himig ngmgain; 
awit — at sa maraming beses ay pati mensahe ng awit sa mga awit ng INK sa kai 
lang pagsamba. Hindi dapat na magtaka ang mga kaanib ng INK - sapagka't an 4 
mga awit sa INK ay kinuha lamang sa iba't-ibang "hymnal" ng mga Kristiys 

Subali't kung titignan ng isang miembro ng INK ang Himnario ng INK ay halos 
ibaba ng bawa't awit ay naroon ang pangaian ni Pilar Manalo Danao - na nag- 
bigay ng maling akala na siya ang may akda ng mga awit (himig). 

Kung hindi sa Dios ang mga himno rig mga Kristiyano — bakit nila Ito gaga 
hin o kokopyahin? At sa dahilang hindi na inuunawa o sinisryasat ang kinokop, 
kaya pati na ang tatlong persona sa iisang Dios (ang Doxologia) ay nakopya 

Kahit sa awit ay ipinahahayag talaga ng Dios angtunay Niyang kapangyarihan 
at kasiyangaan. 




PURIHIN ANG PANGINOON! 



20 



KINOPYA NG INK ANG PARAAN NG PAGBABAUTISMO! 



^ng isang artikulo ng Pasugo 30 na pinamagatang., "The Baptism Prerequistte 
ieeoming Christ's Diseiple s" ay nagsasaad ng ganito: "To Beeome a Diseiple 
irist, One Must Be Baptized in the Name of the Father and of the Son and of 
\o\y Spirit." 

Pansinin natin: Hindi sinabing "In the names of . . . • kundi " in the name 




Ang Biblia man ay ito ang sinasabi (Mat. 28:19): 

English: "Go ye theretore, and teaeh all nations, baptizing them in the name of the 
Father, and of the Son, and ot" the Holy Ghost. " 

og: "Dahit dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat 
mga bansa, na sila'y inyong bautisrnuhan sa pangalan ng Ama at ng Ar 
at ng Espiritu Santo." 

Ano pang sabi saPasugo, Dee. 1977, pahina 4? 

lie Spirit of God and the Spirit of Oirist mean the same that & the 
Holy Spirit. 

Ang salin sa tagalog: "Ang Espiritu ng Dios at ang Espiritu ni Gristo ay iisa ar 
kahulugan - at ito ay ang Espiritu Santo." 

Sabi sa Pandoktrina ng JNK 31 ay pito raw ang espiritu na isinugo ng Dios. 
:it hindi sinabing "ang mga Espiritu ng Dios at ang mga Espiritu ni Cristo ay 
reho" — at iyan ay ang mga Espirito Santo? 

Ganito ang "outline" ng leksiyong pandoktrina ng INK ukol sa "Espiri 
ito": 

tong: May itinuturo ba ang Biblia na Dios Espiritu Santo? 

it: Iba ang Dtos na nasa kalagayang Espiritu kaysa tinatawag na Espiritu Sani 
ay sugo ng Dios at ni Cristo . . . Juan 14:26; 1 5:26 

Tanong: llan ang Espiritung isinusugo ng Dios? 

Pito ang Espiritu na isinusugo . . . Apoe. 5:6 
(At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nllalang na buhay, at 
gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay, 
may pitong sungay, at pitong mata, na siyang pttong Espiritu ng Dios', na 
sinugo sa buong lupa. ) 





Deeernbe 

3 w 



Brda H. Aboloe, "The Baptism Prerequisite l or Beeomtng Ohrist's Diseiples" Pasitao 
r 1977, p.4. ' 



PstndoktrMa. leksiyon blg. 12, p. 29. 



50 



Sa ganitong hanay ng kaisipan at pagtuturo ng INK. lalabas n^pito ang Espirh 
ito. Subali't sa Biblia ay iisa ang Espiritu Santo (Efe. 4:4, Mat. 28: 19, 1 Cor. 
14, Luke 11: 13, at iba pa.) 



KINOPYA DIN NG INK ANG PAGBABASBAS! 

mg pagbabasbas naito ay hinango sa II Cor. 13:14. 

Mahigpit ni pinabubulaanan ng INK ang malinaw na pahayag ng Biblia tungkol 
sa tatlong persona sa Kadiosan ("Trinity"), Kung sila ang natanungin, iisalang daw 
ang persona ngDios, at iyon ay ang "Ama,- wala na siyang kasama. Ito ba kaya 
y totoong pinaniniwalaan ng INK? Hindi ba may mga pagkakataon na binabang- 
it ng Biblia ang pangalan ng Ama at dito ay isinasama rin ang Anak at ang 
spiritu Santo? Kung ganoon,sa anong katwiran iisa a.ngAnia sa Kadiosan? 

Bukod sa pagbabautismo, ang buong tapang na ginagamit ng INK sa kabila 
agkabanggit sa pangalan "ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, M ay kinopya 
IN K ang pagbabasbas ng mga kristiano. 



ts 



lhin din ang Mateo 3:16, 17: John 14:16: Romans 1.7; Heb. 1:8 
::3,4. 



ANO ANG IBIG SABIHIN NG DOXOLOGIA NG INK? 

Inaawit tuwing Huwebes at Linggo at sa iba pang mga pagsamba ng INK 
?xologia na nagsasabi ng ganito: 

Ang Arna ay papurihan, 
Anak, Espiritung mahal, 
Ng mga taong nilalang 
At ng tanang sanlangitan. 
Amen! 

Hindi namamalayan ng INK na sa kanilang pagkopya ng isa sa mga Doxologia 
ng mga Protestante na pinamagatang "Praise God, From Whom All Blesstngs Flow," 
ay tinatanggap nila ang patotoong may tatlong Persona sd iisang Dios! " Ang Doxo- 
logia na ito ay nilikha ni Louis Bourgeois (about 1510-1561) at ni Tomas Ken 
>37-171 I ). Ang kasaysayan at ang buod ng awit na ito ay nagpapahayag ng pag- 
ouri sa tatlong Persona ng iisang Dios — Ama, Anak,. at Espiritu Santo. 

Naniniwala ako na ang bagay na ito ay hindi aksidente. Ito ay ipinahintulot ng 
>ios upang sa gayon ay mahayag kung paano Siya dapat na kllalanin at purihin. 
('Tunay na pupurihin ka ng poot ng tao: Ang nalalabi sa poot ay ibibigkis rn< 
iyo/'Salmo 76:10). 

51 



22 



ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA 
IBONG MANDARAGIT" 



Ginagamit ng mga ministro sa INK para patunayan na ang Biblia ay sapat at 
'eulang base sa Isaias 34:16 

Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, at inyong basahin; kahit isa sa 
mgu ito ay hindi magkukulang, waiang mangangailangan ng kaniyang 
kasama; sapagka't iniuutos ng aking hihig, at pinisan sila ng kaniyang 
Espiritu. 

Kung tunay na sinasampalatayanan ng mga "ministro" ng INK na sapat na at 
ilang kulang ang Biblia — mapapatunayan kaya nila ng hindi na gagamit ng ibang 
lat na si G. Felix Manalo nga ang "sugo ng Dios"? 

Siya ba ang anghel sa Apoe. 7:2-3? Patunayan ng hindi gagamit ng ibang aklat 
sapagka't sapat at "walang pagkukulang" sa aklat ng Panginoon. 

Si G. Felix Manalo nga ba ang ibong mandaragit (o ,€ ravenous bird") na nas^ 
lias 46:1 1? Patunayan nga nila ito ng hindi gagamit ngibangaklat kundi Biblia? 

»ung hindi nila mapatutunayan na si F. Manalo ang "ibong mangdaragit" n 
i, at wala ng iba pang gagamitin, ay hindi nila tunay na sinasampa'atayam 
inagamit nilang Isaias 34 i6! 

Subali't sa kabilang dako, ay patutunayan naman ng Bibliana hindi si G. Feli: 
inalo ang ibong mangdaragit sa Isaias 46: 1 1 ! 

1. Sabi sa Isaias 46:11 £, Na tumatawag ng ibong mangdaragit muia sa si- 
langanan, ang taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, 
aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking pinanukala, akin na- 
marig gagawin.'" 

2. Pagka itinaas mo lamang ng isang talata ang babasahin ay ito ang smasabi 

Isaias 46:10 - ,f Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimu'a, at rnula ng 
mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari; na nagsasabi, 
ang payo ko ay mananayo, &i gagawin ko ang aking buong kaligayahan. 

3. Pagka binasa mo ang Isaias 46:10-11: 

Na nagpapahayag ng wakas muia sa pasimula, atmula ngmga unangpana- 
hon r ang mga bagay na hindi pa nangyayarU na nagsasabi, angpayo ko ay 
mananayo, at gagawin ko ang aking buong kakayahan. Na tumatawag ng 
ibong mangdaragit mula sa siianganan, ang taonggumagawang akingpay: 
mula sa malayong lupain; oo, aking sinasalita, akin namang papangyarii 
aking pinanukala, akin namang gagawin. 



Sino ang magsasagawa ng "boong kaligayahan ng Dios? 



Isaias 44:28 - "Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking Pastor, at 
isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabr nga rin tungkol sa 



lerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, ang iyong patibayan ay ma- 
lalagay." ' 

Ang "ibong mangdaragit" na "magsasagawa ng boong kaligayahan ng Dios" a.y 
siya rin ang pastor ng Dios, st Cff<O r na magsasagawa ng lahat ng kaligayahan 
)ios. 

5. Tinawag ba si Ciro sa kaniyang pangalan? May pamagat na ba siya — ba 
man hindi ntya kilala ang Dios? Basahin ang Isaias 45:1-16: 

Ganito atig sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay 
Ciro, na ang kanang karnay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng 
mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga 
hari: upang magbukas ng pintuan sa unahan niya. at ang mga pintuang- 
bayan ay hindi masasarhan; ako'y magpapauna sa iyo, at papatagin ko 
ang mga bakobakong dako: aking pagwawaray-waraying ang mga pin- 
htang tanso, at aking puputulin ang mga halangna bakal; at ibibigay ko 
sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at angmga natatagong ka- 
yamanan sa mga lihim na dako, upang inyong maalaman na ako ang 
Pnnginoon na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan, samakatuwid ba- 
ga\ ang Dios ng /sraeL Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na 
aking pinili. tinawag kita sa iyong pangalan, aking pinamagatan ka % ba- 
gaman hindi mo nakikilala ako. A ko ang Panginoon, at walang iba; liban 
sa akin ay walang Dios. Aking bibigkisan ka, bagaman hindi mo ako na- 
kilala. upang kaniiang maaiaman mula sa sikataii ng araw, at rnuta sa 
i, na walang iba liban sa kin. ako ang Panginoon at walang iba. 



Ano ang pamagat na ibinigay ng Dios kay Ciro? ,J "Ibong mangdaragit"; 
salin, "mandirigma." 



Note: Nasulat ang aklat ni Isaias nang mga huling bahagi ng ikawalong siglo 
£G Si Ciro (Cyrus the Great) ay hari at pundador ng Persian Empire^ (Abo 
>0-530 B.C.) haios 300 taon matapos ang hula sa kanya ni Propeta Isaias! Nal 

ang maraming kaharian pati ang Babilonia, Noong538 B.C. ay inilagda niyan 
jyan ng layang makabalik ang mga judio na nasa Babilonia (in exile) sa Jerusa r 
)inigyan ng pahintulot na itayong muli ang kanilang templo. 52 

Lalong magkakaroon ng kahulugan ang pamagat niCiro kung malalaman natin 
na ang ginamtt niya at ng kaniyang mga kahalili bilang pinakasagisag o standard ay 
golden eagle o ginintuang agila. 33 

6. Alin ba ang malayong lupain na tinutukoy sa Isaias 46:11? 

Ang Babilonia ayon sa Biblia na rin sa 1 1 Mga Hari 20:14: 

Nang magkagayo'y naparoon si Isaias na propeta sa haring lizechais, 
nagsabi sa kantya. anong sinasabi ng mga lalaking ito. (Sila ang ipinadala 



32 



Margaret S. Drower, "Cyrus (il)The Great," Ooltier's Encycfopedfa.Vo\. 1, 1965, p. 



33 Charles )ohn Ellitott. EHieott's Bible Oommentary. {Miehigan. Zondervan Publis* 
Grand Rapids, Miehigan), 1 971 , p. 525. 



Berodaeh, Baladan, na hari ng Babilonia, v. 12)? At saan nagsipanggaling na 
napasaiyo? At sinabi ni Ezechais, Sila'y nagsipanggaling sa malayong lupain, 
samakatuwid baga 'y sa Bahilonia. 

Ginawa nga ba nl Ciro ang lahat ng kaligayahan at payo ng Dios? Nasa 
Ezra l :l-2, 7 at 11 ang sagot: 

Nang unang taon nga ni Ciro na hari ng Persia, upang ang salita ng 
Panginoon sa pamsmagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng 
Panginoon ang diwa ni Ciro na hari ngPersia, na siya'y nagtanyagsa ka- 
niyang huong kaharian, at isinulat din naman, na sinasahi, Ganito ang 
sabi ni Ciro na haring Persia, Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Dios ng 
langit, ang kaharian sa lupa: at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya 
ng isang bahay sa /erusalem. na nasa Judea. 

Ezra 1:7 at 11 — Inilabas din naman ni Oro na hari angmga sisidlan ng 
baiiay ng Panginoon na inilabas ni Naboeodonosor sa Serusalem, at ini- 
lagay sa bahay ng kaniyang mga dios; . . . Lahat ng mga sisidlang ginto 
at pilak ay limang libo at apat na raan. Ang lahat ng mga ito ay ipina- 
ahon ni Sesbassar, nang silang sa pagkabihag ay ipagaiiong mula sa Babi- 
lonia hanggang sa Jerusalem. 

Hindi ba maliwanag na si Ciro ang ibong mangdaragit? Ang mandirigma? Hin- 
tunay na kailangan pa ang ibang mga aklat. Ang mga hinango sa Coltter's Eneyelo - 
pedia at sa Bible Commentary ay hindi kailangan talaga para patunayan na si Ciro 
ang ibong mangdaragit. Kaya inilahok ang mga ito ay para bigyan ngialong higit na 
kaalaman ang mga mambabasa ukol sa kasaysayan ni Gro. 34 




»ng sabi rig Pasugo 35 , wala raw binabanggit na Cyrus o Clro ang mga nasa 
lg hawak ng manunulat sa Pasugo gaya ng Lamsa, Douay Rhiems, at iba pa 
kung Isaias 46:11 ang pag-uusapan. Mga tanong naman: 

Naroon ba naman ang pangalan Felix Ysagun o heiix IManalo? 
Wala ba sa Isaias 44:28 at Isaias 45 ang pagkakatawag at pagkakahalal ng 
Dios kay Ciro o Cyrus? 

Sa boong aklat ba ng Isaias ay may mababasang Felix Ysagun o Felix 
Manalo? Ito ay pagsunod lamang sa mababaw na uri ng panlillnlang na 
ginagamit ng mga manunulat. 

Mnaghambing pa mandin angRerenous Bird at si Cyrus %zPasugo* 6 na ganito 
lakalathala: 

THE RAYENOUS BIRD 

Leveneous Bird will execute God's eounsel ... Is. 46:11. God's eounsel is to 

34 

eotlier's Eneydopedia & Eltieott's Bibie Commentary 

35 Tomas C. Catangay, "Is Cyrus The Ravenous Bird Mentloned In Isaiah 46:11?" 
May-iune 1980, p. 5, 6. 



36 Catanay. P- 7 



54 



,ring His righteousness and saWation to those who are stouthearted and far from 
i<?htesouness Is 46:11-13. The Ravenous Bird will snateh people from out of 

. . Is. 46: 13. The name of the Rave- 



Tl 



ightesouness 

ie fire . . . June 1:23 This is God's eounsel . . 
us Bird, a man, is nor mentioned . . . Is. 46:11 



CYRUS 

Cyrus shall perform all of God's pleasure . . . Is. 44:28:28. God's pleasure islhat 
|erusalem be built and the temple's foundation be laid. Cyrus, King of Persia did 
this . . E-zra 1 : 1-1 1 Cvrus is to subdue nations before him . . . Is. 45: 1. The kin 
doms of the earth were given 10 Cyrus . . . E/.ra I 3 Cyrus' name is mentioned 
the propheey . . . Is. 44-. 28; 45:1 



id 

r 



Dito po ay makikita nating maliwanag na ayaw nilang sipiin ang Isaias 46:10. 
jnin po natin szMoffat Yersion na siyang paborito ng mga INK: 

Isaiah 46:10-11: "I who foretell the end from the beginning, and from of old 
what Is to be, saying, "My purpose shall stand, I earry out what'er I ehoose, 
summoning a bird of prey from the east,a man for my purpose from a land 
afar; I have said it, I will do it, I will earry out my plan. 



ia Isaiah 44:28: "Who says of Cyrus," "He is my hiend, he executes my pu. 



ehong 



Hindi po^bang par 
ibong mangdaragit o ni Ciro? 



'my purpose" (o panukala ng Dios) ang isasagawa ng 



Sangguniin naman po nattn ang Lamsa Version na mahal na mahal rin ng 
tngaral ng INK; 

Isaiah 46:10-11 (Lamsa Version): Deelaring the end from the beginningand 
from aeient times the things that are not yer done, saying, My eounsel shall 
stand, and I will do a!l my pleasure, Calling a ruler swifl as a bird irom the 
east, the man who executes my eounsel from a far land; yea, I have psoken 
it, I will also bring it ro pass; I have purposed it, I will also do it." 

Isaiah 44:28 (Lamsa) - Who said to Cyrus, He is my shepherd and shall per- 
form all my pleasure; even saying to the Jerusa!em, You shall be builtrand to 
the temple; Your foundations shall be laid." 

Pansinin n'yo pong mabuti . . . "all my pleasure," parehong isasagawa ng ibo 
mgdaragit (ruler pa ang tawag sa Lamsa) o ni Ciro. 

Ano pa ang sabi sa Pasugo,* 1 at para sa isang mariinong umunawa ng wikang 
,k's - matitiyak niya na mali ang pakahnlugan ng INK ukol sa Isaias 43:5-7 

i). Ganito ang sinasabi sa kanilang/tau^o.' 



37 



Catangay, P- 



By what name will the seed from the Far East. the ohject of God's 
eounsel to be perfonned by the Rai'enous Bird, be ealied? Tfiey will 
be ealled by the name made by God for His Glory (Is. 43: 5-7). The 
name o/'Oirist is for Gods gtory (Aets 2:36; Philip. 2:9-11). How is ihe 
the name Ghrist upon the beneficiaries of God's eounsel, that is His 
righteousness und sah'ation? They are ealled Ohureh of Christ (\cts 20: 
28, Lamso; Romans 16:16) 

Ganito naman ang sinasabi ng Biblia (Tsaiah 43:5-7. Lamsa): 

Fear not; I am with you; I will bring your deseendants from the east, 
and gather you from the west; I will say to north, Give up;and to the 
south, Keep not baek; bring my sons from afar, and my daughters from 
the ends of the earth; Eveneveryone who is ealled by my name; for I 
have ereated him for my glory, I have formed him and I have made him. 

News Bible Versiun (Isaiah 43: 5-7): 

Do not be afraid — / am with you! From the distant east and the far- 
thest west I will bring your people home. I will tell the north to let 
them go and the south not to hold them baek. Let my people return 
from distant lands, from every part of the world. They are my owm 
people, and I ereated them to bring me giory. 

Berkeley Version in Modern English (Isaiah 43:5-7): 

Fear not, therefore, for I am with you. I wiil bringyour offspring from 
the east and gather you from the west; I wiil say to the north, Give up! 
and to the south, Hold not baeki Bring my sons from afar and my 
daoghters from the ends of the earth, all indeed who are ealled by My 
name whom I have ereated and formed for Nfy glory: yes, I have made 
them. 

Maliwanag po na hindi ang pangalang "Chto"ang tinutukoy — na siya ra 
pangalang nilikim ng Dios para sa Kaniyang kaluwalhatian. Ang sabi po i 
lia ay ereryone (bawa't isa)! Lahat ng tinatawag sa pangaJan ng Dios ay nilik 
ara sa Kaniyang kaluwalhatian! 



inihiling ko po sa mangangaral ng INK na ipasuri sa mga dalubhasa ang inyong 
pang-unawa sa Isaiah 43:5-7 




ANG "PILOSOPIYA" NG INK 

i 

Ang isa sa mga mariin na ibinababala ng Biblia sa mga mananampalataya ay i 

Kayo'y magsisipagingat, baka sa inyo'y bumihag sa pamamagitan ng 
kaniyang pilosopiya at walang kabulutiang pagdaraya, ayon sa salVt- 
saling sabing rnga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di 
ayon kay Cnsto: Sapagka't sa Kaniya'y nananahan ang bnong kapus- 
pusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman. (Colosas 2:8-9) 

a saiin ng Bibilia na Maganelang Dalita^ 'PBS), ay ito ang sinasabi: 

Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamatnagitan ng vwa- 
lang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Cristo kundi 
sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanglibutan. Sapagka't 
ang buong kalikasan ng Dios ay na kny Cris.ro nang siya'y niaging tao. 

Nagagamitan nga ba ng pilosopiya at walang kabuluhan at magdarayang aral 
ng mabihag ang tao? Maglalahad lamang po ako ng isang uri ng "logie" ng I 

isang labas ng Pasugo** ay ganito ang nakalathaU: 

Papaano ba itong pagdaan kay Gristo? Sa Juan 10:9 ay ganito ang mali- 
naw na isinasaad: "AKO ANG HNTUAN, ANG SINUMANG TAONG PU- 
MASOK SA AKTN AY SIYA'Y MALIUGTAS ..." Papaano maliligtas a, 
tao ayon. na rin sa ating Panginoong Jesucristo? Kaitangang purnasok sa 
Kaniya ang tao para maligtas. Pumasok ka kay Cristo, ito ang pagdaan 
Kaniya. Namimili ba si jesus ng mga taong papasok sa Kaniya? Hindi. Sapag- 
ka't sabi Niya "ang sinumang taong pumasok sa Akin ay maiiligtas." Kahi 
sino, kapag pumasok kay Otsto ay tiyak na ligtas at tiyak ding makararating 
sa Dios. 

Papaano naman kaya ang pagpasok kay Cristo? Pako lamarig riang iel 
sa Kaniyang kamay ay laking hirap ang tiniis -ni Jesus, tayo pa ang papas. 
sa Kaniya? Sa material na katawan ba ni Cristo tayo papasok? Tingnanang 
nakasulat na sagot sa 1 Coritito 12:27 attng basahin: Kayo nga ang kataM 
ni Oisto, at hawa 't isa'y sama-samang mga sangkap Niya. " 

Napakaganda po ang katuriwang ito kung walang patnubay ng Banal 
Espiritu ang makakabasa nito. "Pako lamang nang idaan sa Kaniyang kama 
ay laking hirap ang tiniis ni Cristo, tayo pa ang papasok sa Kaniya? " Hindi po 
ba mayroon itong kawangis sa Biblia. Tunghayan po natin ang episode sa 
Kalbaryo, sa Lukas 23:39: 

At Siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, 
Hindi baga ittaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami 

Hindi ba paghamak at panlilibak sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo 
? "Pako lamang ay laking hirap ang tiniis ni Cristo, tayo pa ang papasok sa 
niya? " 




8 "Brother Felix Y. Manalo: The Man And His Misslon," (Editorial) Pasugo, May 1 

1. 



rn- 
sa 



Hindi ba Kanyan din ang mga kawal Romano at mga Judio? 

« sassss rssss ssas» «** 

O maakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama ,T n,«Z^ 
niya ako ngayon din ne mahirir ■ 8 1 P adad a'han 

(Mat.26:53) "ab.ngdalawang pulutong na mga anghel? 

Kung susundan po natin ane "lopir" na iMk' «^ur^^i* i 

eristo dahii "pL ramang" ay^nahih^an S t - 1^"!^^ 

ay dumm,g ng aking tinrg at magbukas ng pinto, ako'y S** 
kamya, al hahapong kasalo niya, a, siya 'y kasalo ko. 

Lalo naman pong hindi maaaring pasukan at gawing tahanan ng Dios at ni 
o ang smuman na nasa INK kung "logie" nila ang suslndin, at ijptote 
-mg ,yonang naghahayag sa kanilang hidwang aral. Sabi sa Biblia sa luan 14^3: 

t JeS " S St Simbi " Ku "S a "S ""«"">» ® mm sa 

akm, ay kamyang tutparin ang aking salita: at siya'y iibigin ngakim 
Ama, at kam.'y pasasa kaniya, at siya'y gagawinnamTg "ah7nZ 

Kaya ang sabi ng Dios sa Isaias 55:8-9: 

Sapagka't ang aking m m pagiisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o am 

2Z" S nZ^ 7 " b ' ng "' m lakad ' **>' "8 ^noon Sapagk^t 
kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon antakml 

^ ----- 



ino pa ang isa « mga logika ng mga tagapagturo ng JNK? 

latibay anya ang Iglesia sapagka't bato ang plnagtayuan at si Crkrn anfl h** 
lyan. Pagkatapos, sabi rin ng Pasugo^ nagiba ang igleTnTit^ 

tahanan n g demonyo. hlndi po ba fJ\^nf^^^ °** * 



58 



Patt^o, Dee. 1966, p. 49. 

Pasugo, Aug.-Sept. 1964, p. 32,Pasugo 1974, p. 23. 



Sabi sa Pasugo , "ang Iglesia ni Oisto noong unang siglo ay lubusang nawala" 
mpletely disappeared), at ayon pa sa isang labas ng Pasugo* 0 , itinatwa nila na 
usang nawala ang Iglesia sa pagsasabi ng ganito: "Neither do we elaim that the 
ole Church of Christ was effaced. . . " 

"The INC in the Philippines replaeed the Church of Christ of the first een- 

ury" 41 , and "Felix Manalo was instrumental in the re-establishment of the Church 
f Christ".42 

■in sa mga pahayag na ito ngPasugo angamin pong paniniwalaan? 

Natalikod nga po kaya o nawala ang Igelsia na itinayo ni Cristo noong un 
o? Magsuri po tayo: 

1 Kung si Cristo ang nagtayo, at siya ang batong pinagtayuan, mawawala b 
ito, o kaya kailangang itayo, uii o "\nz-estabHsh "> 




ba 
on 



a, Kung ang kamatayan ay hindi rnakapananaig kay Cristo, mga kampo.. 
pa kaya ni Satanas at mga bulaang propeta ang makapananaig sa igle- 
siyang sa Kaniya nakatayo at siya ang nagtayo? 

b. Hindi ba si Cristo ang "ulo" at ang iglesia ang siyang "katawan"? 
I lindi ba parang ulong pugot ang nangyari sa kay Cristo kung sasabi- 
hing nawala ang iglesia (laking insulto kay Cristo ito) gaya ng itinuturo 
ng INK? Katawa-tawa, nguni't iyan ang logie nila. 

e. Hindi ba ang bahay na nakatayo sa bato (ang mga taong kay disto na 
nakinig at sumusunod sa Kaniyang salila) ay hindi makikilos, kahit 
dumating ang baha at hampasin ng agos? 

Siya'y tulad sa isarig nagtatatyo ng bahay, na humukay at pinakalalim, 
at inilagay ang patibayan sa bato: at nang dumating ang isang baha, a v 
hirtampas ng agos ang bahay na yaon, at hindi ndkilos; sapagkat nati- 
tirik ria mabutL (Lukas 6:48) 

2 Hindi ba ipinangako ni Cristo sa Mateo 28:20 ang ganito: . . at narito 
ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan"? Kung ka- 
sama si Cristo ng iglesia na kaniyang itinayo at "hanggang sa katapusan ng 
sanglibutan" papaano ito mawawala? Ganyan ba kahina ang paniniwala ng 
mga INK kay Cristo? Hindi ba si Cristo ang nasa kaibabawan ng lahat? Basa- 
hin natin ang Efeso 1:20-23 na nagsasaad ng ganito: 

. . a t pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan, sa kaibabawan ng 
pangyarihan, at pagkasakop, at sa bawa*t pangalan na ipinangimgusap , 
dndi lamang sa sanglibutang ito, kundi natnan sa darating: Atanglahat 
*g mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa. at siyang 
pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa igtesia, na 
siyang katawan niya. na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa 
lahat. 



Pasugo, Dee. 1965, p. 38. 
Brother Felix Y. Manalo; "The Man And His Mfssion," (Edltorlal) Pasugo, May 1976, 



Suriin po nating mabuti ang mga pangungunsap at isa lamang ang magiging kon- 
klusiyon ninyo: na hindi maaaring mawala o lubusang matalikod ang Iglesia na il 
layo ni Cristo noong unang siglo. 



24 



ANG INK NGA KAYA ANG MAY 
TUNAY WA KALIGTASAN? 



Tunay po na maraming natatakot na matiwalag sa INK sa dahilang: 

1. Naniniwala sila sa naikintal sa kanilang kaisipan na isang pananakot na 
sinusumpa ng Dios ang umaalis sa INK. 

Nakakahiya na basahin ang iyong pangalan sa pulpito pag ikaw ay itiniwa 
lag at katakot-takot na mga tsismisan ang iyong aabutin. 

Ang ukol sa pagka-sumpa - tingnan ninyo ang maganda at maayos 
kalgayan ng mga dating mga ministro ai may may tungkulin sa INK na nagsialis, 
tulad ng mga anak ni Teodoro Santiago (sina Edo, One, Teddy Jr., Emy Santiago). 
Sa mga dtskusyon kaya maaari silang talunin at magapi ng INK? Bakit hindi ninyo 
yalan si Atty Lueio Silvestre sa kanyang law office? Sina Atty. Ben Pineda? o 
iina Atty. Tagines? Atsi Ginoong Supan, na nasa Clark Field? Si Tony javier, at 
kasama nila, at napakarami pang iba? Lahat ng nakausap ko na nanggaling 
y halos iisa ang sinasabi: "Salamat sa Dios at kami ay naliwanagan"! 

.ung ang pag-uusapan ay "sumpa" 

Hindi katakot-takot na hirap, hapdi, kirot at mga operasyon ang inab( 
ng kapatid ni G. Felix Manalo bago siya namatay. 

Si Ka Dorling Manalo ay namatay noong Oetober 27, 1979 ng eaneer dir 

Maraming mga may tungkulin, mga ministro at mga tagapamahala, ang nag- 
hirap ng mabuti sa kanilang kamatayan. Hindi ko nais na banggitin ang 
bagay na ito, ngunit lalong dapat na matakot sana sa sumpa ang mga taong 
ang ipinananakot ay sumpa doon sa mga naghahangad na makilala ang tu- 
nay rra Panginoon at Tagapagligtas. 

Hindi ba marami tayong nakikita na laJong naghirap ng maging kaanib 
nagkaroon ng tungkulin sa INK? 

Hindi ba marami ang nakikita nating lalong magulo ang buhay nang um< 
nib sa INK? 

lg sabi ng INK: "Bakit si Apostol Pedro, ibinitin pa nga ng patiwarik? " 
dahil po ito sa pag-uusig sa mga kristiyano noong unang panahon at hindi 
mg "sumpa." 



60 



Ipinagmarnalaki ng Fasugo 43 na: 



lf Borther Manalo is not the one referred to the propheeies above eited 
(ang tinutukoy po ng may-akda ay Isaiah 41:9-10), why are alf these pro- 
mhes fulfiiled in hirn and the Church of Oirist? Broiher Manalo was alone 
when he began his God-entrusted missionary work, but with the promised 
help of God the Church of Grihst whieh started sixty two years ago this year 
is now tirmly rooted here and abroad. This is proof indeed of the fulfillment 
of God's promise. 

Ar^ the propheeies regarding thosewho will eontend with him and the Church 
of uhrist as a whole also fulfilled? "Behold, all who are ineenaed agaiust you 
shaLl be put to shame awl eomtounded; those who strive against you shall be 
nothing and shall perish. You shall seek those who eontend with you, but you 
shaJi not tind them; those war against you shall be as nothing at all/^Isaiah 
41:11-12, Ibid.) Sinee the begmning of Brother Manalo's missionary work 
as entrusted to hirn by God numerous enemies emerged to eontend with him 
they were ineensed with his bold exposal of the erroneous dogmas they pro'- 
pagate. These enemies followed the last messenger wherever he preaehed in 
their attempt to destroy and demolish the truth whieh he preaehed but the 
enemies were put to shame. they were confoundcd and as promised bv God- 
' those nho war agaimr you shall be noihing atall. " 

Sa madaling salita, kaya raw si Felix Manalo ang kinatupamn ng hula ay di 
sa^ ang mga pangako ng Dios ay "natupad" sa kaniya gaya ng nakasaad sa ls; 
0-10. Kung ito ang batayan, ipahintulot po ninyo na maipakita ko na: 



1. Mararning sekta na may hidwang pananampalataya ang niabilis atig paglago. 

a. Isa na rito ang mga Jehouihs Wmie^es na ayon sa aklat na Hand- 
book' of Dn'nomiriattons in the i'mred States 4 * ay mayroong 
2,200,000 na aktibong mga miembro; 7,400 ang "eongregarion* 
nila sa U.S. at 41,000 "eongtegations" sa buong mundo. May m 
sangay na tanggapan sila sa 95 na bansa at may mga gawain sa 216 
lupain. Mayroong 6,200 naging "eorporation" noong lamang 1884 
97 taon pa lamang ang lumipas. Mapapantayan kaya ng INK 
phenomenal growth ng mga Saksi ni |ehovah? 

0 Gayur.utn an| mga Mormoiw (Church ul" jesus Chrisl of the Latttr 
Day Saints). Ang miembro nito ay umaabot sa 4,200,000 at 10,000 
"eongregations" 45 . Ang mga kaanib ay dumaming 50% sa loob m 
huling 10 taon. 

e. Ang Komunismo, na hindi lamang kumikilala sa Dios kundi ipin< 
bawal pa ang pagkilala sa Dios. ay rnarami at malakas. sila. 



"omas C. Catangay, *This Is The Work Of God , • ' Rasug o, Mav 1 976, p. 5 
*Handboak Of Denomination In The UnitBd States, 7th Ediiion. 
mdbook Of Denomination /n The United States, 7th Edltion. 



Basahing mabuti ang Gawa 17:24-25: 



Ang Dios na gumawa ng sanglihutan at ng lahat ng naroroon 
siyang Panginoon ng langit at lupa. kaya'r hindi siva tumatahan sa 
rnga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya\ nangangaihngan ng 
anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagka't siya ang nag- 
bibigay ng buhay. hininga, at ng laiiat ng bagay sa sangkatauhan 
(Magandang Balita, PBS) 

Hindi tumatahan ang Dios sa malalaking kapila ng INK (ayon kay Apostol 
Pablo). Gawa 7 .48-49. Gayunman. ang Kataas-taasang Diosay hmdi nani- 
niralmn sa mga bahay na ginawa ng tao t ayon sa sinabi ng propeta. "Ang 
langit ang aking trono sabi ng Panginoon, At ang lupa ang tuntungan ng 
aking mgapaa, Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin, O lugar na 
pagpapahinahan ko? " (Magandang Ballta) 

Dito nakikilala ang katuparan ng talinghagang sinabi ng Panginoon sa Mat 
13:24-30 na tutubo ang mga pansirang damo sa pagitang ng mga trigo, na sa pa* 
hukom na iamang titipunin at susunugin. 

Sabi pa sa Pasugo^s , wala na raw nais na nakipagdiskusyon sa INK. Bakit? 
il ba kaya sa humahantong lamang sa kaguluhan at pagkakasakitan ng ibang tao, 
ong-lalo na ang kanilang kalaban? Kung mayroon kayang ibang mangangaral na 
magtatanggol ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus at ilaldhad sa 1 
ang kahinaan ng saligan ng "pagkasugo" ni Felix Manalo sa isang mahinahon 
magalang na pag-uusap, wala kayang makita ang INK na haharap sa kanila? 

"Mayaman" anya ang INK at "malaki" aniya ang mga kapilya. Saludo po tayo 
n. Subah'i kung makapaglilibot kayo sa buong daigdig ay makikita ninyo n 
ang mga ip.nagmamalaking mga kapilya ng INK ay hindi mabibigyan-pansin kui 
ttatabi sa ibang simbahan at mga templo. Ukol sa kavantunan: 



1. 
2. 
3. 



Ang bansang Russia na komunisla ay mayaman. 
Ang Mormon ay mayaman. 
Ang mga Arab oil-produeing and Exporting Countries (O.P.E.e.) ay mav 
man. Hindi mga "Iglesia ni Crisio" ang mga iyan. 
Ang sekta ni Herber.t W. Armstrong ay mayaman. 



Dahil dito, hindi sa ang pangako ng Dios ay inaangkin na "natupad" sa isang 
o ay iyon na nga ang kinatuparan ng pagiging "sa Dios."' 

Ipinagdiriinan ng INK na sila lang ang maliligtas. Sila na lang kaya, o baka hindi 
sila kabilang sa mga maliligtas? 

1. Ang sabi saPasugo** 

Q. What will happen to us, if what we know are lies? 
A We will haye the devi! for our father, for he is a liar, and we will di 
beeause the devil was a murderer from the beginning . . .Jn. 8:44 . . 



16 



Beniamin Santiago, Sr., "Magtanong Sa BibJia," Pasugo, May 1976, p. 28 



"You are of your father the devil,and your will is to do your father's 
desire^ He was a murderer from the beginning, and has nothing to do 
wiih the truth, beeause there is no truth in him. When he lies, he 
speaks aeeording to his own nature for he is a liar and the fatherof 
lies." (RSV) God desires ihat all men must know the truth and be 
saved, while the devil wants all men to know lies, and to die. 
Q, Where shall we die, if what we know are lie*? 
A. In the lake ol fire and brimstone . . . Rev. 20: 10: 

.... "and the devil who had deceived them was thrown into the lake 
of fire and brimstone where the beasts and the talse prophets were 
and they will be tormented day and night for ever and ever." (RSV) 
The devil, the father of lies, and alt who are deceived with ties.. will be 
tormented forever in the lake of fire. 

Repasuhin (review) po lamang niyo ang mga naunang paksa at makikita ninyo 
rnakatotohanan ang mga pahayag o mga inaankin ng INK. 

2. Ano ang kasasapitan ng nagdaragdag at nagbabawas ng mga Salita ng Dios? 
(Basahin po ninyo ang paksa ukol sa "Pagdaraya Sa Pagsipi Ng Biblia" pa- 



hina 12.) 
Ganito ang sinasabi ng Biblia: 

Aking sinasaksihan sa bawa'l taong nakikinig sa tnga salita ng hula ng 
aklat na ito, Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga iio, ay daragda- 
gan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito: At kung 
smuman ang mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin 
ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang 
hwnl, na itatwkasulat sa akiat na ito (Apoealipsis 22:18, 19) Ang 
Biblia. 

3) Ayon sa Biblia, sa II Tesaloniea 2 :7-11: 

Sapagka V ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may 
pumipigil ngayon, hanggnng sa alisin ito. At kung rnagkagayo J y maha- 
hayag ang tampalasan. na papntayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng 
kaniyang bihig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagpari- 
to ay lilipunin: Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni 
Satams na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kalianga- 
hangang kasinungalingan, At rnay buong daya ng kalikuan sa nangapa- 
patwmak; sapagkat hiiidi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanaii, 
upang sila y mangaligtas. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios 
ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. 
(Ang Biblia) 

Kung ang sasabihin nila na ang tinutukoy riyan ay iyong "taong makasalanan, 
anak ng kapahamakan, na sumasalansang at magmamataas laban sa lahat ng 
wag ng Dios o sinasamba, ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios na siya'y 
tatanyagsa kaniyang sarili na tulad sa Dios/' sino nga kaya ito? 

Arig Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Dios, o sinasamba (Isaias 9:6, Heb. 
, at marami pa) — sino ang nagmamataas sa kaniya? I lindi ba nilibak pa nga nila 



63 



b. 



ang ating Panginoon, kahit ikinapit ang pangaian Niya sa kanilang sekta? " Nagta- 
lyag ng sarili natulad ng Dios" ! Ito ang tinatawag sa wikang English na «'add-' 
' insult to injury." 

Natalikod, nawala, ang iglesia na iiinavo ni Cristo (na batong matibay) r 
ong unang siglo, si G. Felix Manalo daw ang naging instrumento sa paj 
tag na muli! 

Si Cristo ang saligan ng kaligtasan (II Tim. 2:10): subali't sa IN., 
(Pasugo, "Man's Chancc For Salvation is Felix Manalo") ang pag-asa daw 
ng tao sa kaligtasan ay si Felix Manalo! 

Ang tawag kay Ka Erdy at Eddte "Boy" Manalo ay "Sir". Tingnan n'yo 
Dietionario at ang salitang "Sir" ay galing sa root word na "sire" na ang 
ibig sabihin ay "lord." Ikakatuwiran nila: "title of respeet" lang yan. Kung 
ganoon, bakit hindi sa lahat ng mga ministro na entitled din sa respeet ay 
gamitin ito? Mas mataas pa ba si Eddie Boy sa mga tagapamahalang minis- 
tro ng mga lalawigan? 




Ang mga tunay na kay Cristo ay si Cristo ang sinasampalatayanan kaya 
nagtaumo ng kapatawaran ng kasalanan at ng mga mana (Gawa 26:15-18). 
Sa kabilang dako, sabi ng Pasugo ay: 

Ang isa sa pangunahing aral ng Iglesia Ni Gisto ay ang nauukol sa pagsusu- 
go ng Diyos kay Kapatid na FeUx Manalo. Hirdi latnangnamin ito pi 
niwaiaan kundi sinasampalatayanan pa. 

4. Walang kaligtasan liban kay Cristo. Hindi na maliligtas dahil sa diumano'y 
kailangan sumamapalataya ka sa "huling sugo," at ito daw ay si Fejix Ma- 
nalo. Si Apostol Pablo at iba pa ang iniiagay sa mga Gentil "hanggang sa 
wakas ng lupa." 

Ipinahayag rinaApostoI Pablo na ang hulang ito na propeta Isiaas ay natu) 
sa kanila: 

Oo, kaniyang sinasahi r Totoong magaan ang bagay r\a ikaw ay naging 
aking lingkod upang ibangon ang rnga lipi ngdaeob at isauli ang ininga- 
tan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentil upang 
ikaw ay maging aking kaligtasan hanggaag sa wakas ng lupa. (Tsaias 
49:6) 

Sapagka't ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon, na sinasabi inilagay 
kitang isang ilaw ng mga Gentil, Upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang 
sa kahulihulihang hangganan ng lupa. (Mga Gawa 13:47) 

Na ililigtas kita sa bayan, at sa mga Gentil, na sa kanila'y sinusugo kita, Up 
idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa ka 
diliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y 
lagsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan 
ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. (Mga 
Gawa 26:18-18). 




■ 



5. Si Jesucristo ang buhay na walang hanggan, 1 Juan 5:20. Sinasabi ng INK 
ng ang ipinakikilala raw ni Cristo dito av ang-Oras. Makabubuti po nasuri- 
in natin ito sapagka't napakahalaga ang buhay na walang hanggan, kaya't 
iba't ibang mga venion ng Biblia ang ating sisipiin para masiyasat nating 
mabuti ang katotohanan. 



I JUAN 5:20 

Biblia: At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng 
pagkakaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa 
kaniya na totoo, samakatuwrd ay ang Kaniyang Anak na si jesucrkto. 
Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 

dang BaHta (PBS): At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Diyos at 
nigyan Niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay r 
Diyos, sa kanyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at 
hay na walang hanggan. 

James Version: And we know that the Son of God is eome, and hath given us 
an understanding, that we may know him that is true, and we are in 
him that is true, even fn his son |esusChrist. This is the true God, ane 
eternal life. 



*fat: 



We know that the Son of God has eome, and has given us insight 
know Him who is the Real God; and we are in Him who is real, even in 
his Son Jesus ehrist. This is the real Ged, this is !ife eternal. 



od 



New Testament in Modern English — J.B. Philips: We know that tbe Son of God 
has aetually eome to this world. and he has shown us the way to know 
the one who is true. We know that our real life is in the true one, and i 
his Son, jesus Ghrist. That is the real God and this is real, eternal life. 



New Testament in the Language of Today (W.F . Beek): We know God 's Son 
eame and gave us the understanding to know Him vho is real, and we 
are in Him who is real, in His Son Jesus Christ. He is the true God and 
everlasting life. 



New International Version: We know also that the Son of God has eome and has 
given us understanding, so that we may know him who is true. And we 
are in him who is true -even in hls Son Jesus Christ. He is the true God 
and eternal life. 



News Version: We know that the Son of God h?s eome and has given us 
derstanding, so that we may know ihe true God. We U've in union wi 
the true God — in union with hisSon Jesus Christ. This is the l.rue Qk 
and this is erernal life. 

isa Version: And we know that the Son of God has eome and hasgiven us un- 
derstanding, that we may know him who is true,and weare in him who 
h true, in his Son Je:sus Christ. This is thu true God and eternal life. 



6S 



Maliwanag mula sa mga versions ng talatang ito na si Jesu-Cristo ang tinuiuk 
tunay na Dios at buhay na walang hanggan. 



Kung INK lamang ang ligtas, sinu-sino iyong tinutukoy na "di-mabilan 
s& Apoealipsts o Paliayag 7:9-1 1? 

Biblia: "Pagkatapos ng mga bagay na ito ay lumingon ako, at narito, ang ise, 

lubhang karamihan na di-mabilang ng sinoman, na mula sa bawat bansa 
at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa hara- 
pan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapu- 
puting damit at may mga palma sa kanilang mga kamay; at nagsisigawan 
ng tinig na malakas, na nangagsasabi, Ang pagliligtas ay sumaaming Di 
na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero. At ang lahat ng mga angel 
nakatayo sa palibot ng luklukan, at ng matatanda at ng apat na nilalang 
na buhay, at sila'y nangagpatirapa sa harapan ng lulukan, at nangagsi- 
samba sa Dios . . . ' 

May INK na ba sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika, sa lahat ng bayan, at sa 
lahat ng angkan? Ilan ang INK sa kasalukuyan? llari ang nasa ibang bansa? 

Sabi ng Panginoon sa Mateo 24: 14:|"At ipangangaral angebanghelyo 
buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayo'y 
darating na ang wakas." (Ang Biblia). 

Sinasabi ng INK na maiapit na ang wakas (ang pagdating ni Oisto). Totoo 
>o, at halos ang lahat ng mga tunay na mangangarai ng tunay na Evangelyo ay kaisa 
nila sa bagay na ito. Kung ang INK ang may hawak ng Evanghelyo ng Kaharian (o 
tunay na Ebangheiyo), kailan pa ito maipangangaral sa buong sanglibutan? Ang 
mga nakatala naman na mga sinasabing mga pagsambasa iba't-iban^ bansa ay mga 
liliit na komite lamang maliban sa ilang pook sa U.S. Dito lang sa Asiaay hind r 
ikauusad ang INK, papaano ngayon ang ibang mga bansa at mga kontinent 
nasa INK ang tunay na Ebanghelyo ng kaharian; malamang abutin ng da 
siglo pa bago dumating ang Panginoon! 




Ngunit purihin ang Panginoon, ang mga tunay na Cristiano ay nakapasok na 
pati sa Red China at maging sa ibang bahagi ng Russia! Sa lahat ng mga bansa ay 
ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa pamamagitan ng T.V. ; radio, mga 
missionaries, mga gospel traeis, at iba't-ibang mga kaparaanan. Kaya tunay na ma- 
lapit na ang wakas dahil sa pagsunod ng mga tunay na Cristiano sa utos ng Pangi- 
>on. Praise the Lord! 



CONCLUSION 



Mahal kong dating mga kapatid sa INK. makakasama kayo kaya sa magmam 
buhay na walang hanggan? Manalangin ka at hingin mo sa Dios na ituro sa 
wanug. Huwag kang maniwala na hanggang ngayon ay nakaiihim pa sa iu'w 
ga salita ngDios! 

-\ng sabi sa taga Roma 16:25-26: 

At rigayon sa kaniya ay makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapati- 
hay ayon tia aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo. ayon sa 
pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahon walang 
iwmggan. Dalapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga 
propeta, ayon sa ipinagutos ngDios na waiang hanggan, ay ipinakikilala 
sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. (Angdiin 
po ay am in. ) 

Magsiyasat kal Huwag kang patangay sa simbuyo ng damdamin. Mahal ka 
ios. Kung hahanapin mo siyang masikap, siya'y iyong masusurnpungan. 

Mahal ka ng Dios kaya Ibinigay Niya ang kaniyang bugtong na Anak upang 
sin ka. Kapatid, namnamin mong mabuti ang sinasabi ng Dios sa Kawikaan 1: 



Hanggang kailan kayong mga musmus. magsisiihing sa inyong kamusmu- 
san? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. at ang mang- 
mang ay mangagtatanim sa kaalarnan? Magsibaiik kayo sa akingsaway: 
Narito, aking ibubuhos ang aking esptritu sa inyo. Sapagka't ako'y 
tumawag. at kayo'y tumanggi: Aking iniunat atig aking kamay, at wa- 
lang makinig, Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Athindi 
ninyo inibig ang aking saway: Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng 
iyong kasakunaan: Ako > manunuya pagka ang inyong takot ay duma- 
rating; Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang 
inyong kasakunaan ay dumaratingna parang ipo-ipo. Pagka anghirap at 
hapis ay dumarating sa inyo. 

Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin. ngunit hindi ako sasagot; Ha- 
hanapin niia akong masikap. nguni't hindi nila ako masusumpungan: Sa- 
pagka't kaniiang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa 
Panginoon. Ayaw nila ng aking payo; Kanilang hinamak ang buo kong 
pagsaway . . . 





ANG KATUGUNAN SA INYONG KATANUNGAN 

ng iyong buhayba ay puno ng pangangamba, pag-aalinlangan at walang katiya- 
kan? Nagugulohan ka ba sa mga nangyayari ngayon dito sa daigdig? Mayroon bang 
y na kulang sa iyong buhay? O ikaw ba ay nagpapapasan ng mabigat sa iyon; 
asuliranin at ito ay gustong-gusto mo nang mawala? 





Bawat tao ay patungo sadaan ng buhay na mayroong pasanin na kasalanan. At 
dahil dito, hindi niya alam ang lipos ng kaligayahan sa buhay. Walang katahtmikan 
ang kanyang puso al marami siyang rnga suliranin. Pagkakasala ang nagturo sa kan- 
ya para magsinungaling, magnakaw, pangimbuluhan ang ibangtao, at higit sa lahat, 
■ inunu siya ng labis na pagpapahalaga sa sarili. Ang ilan sa mga kasalanang ito ay 
ging Diyos lamang ang nakakaalam, na Siyang nakakabatid sa lahat ng pag-iisip 
kagustuhan. ((Tolosas 3:5: 1 John 3:15) 

Ang Diyos ay napopoot sa kasalanan. Ang sabi niya na kapag ang tao ay nagi 
masakim sa kapwa niya, ito ay walang pagkakaiba sa paghahangad ng pangangalun- 
ya. Ang Diyos ang nagsabi na kapag kinapootan natin ang isang tao, ito ay kapantay 
ng para rin nating siyang pinatay. (1 John 3:15) 

Sa simula, nilikha ng Diyos si Adan at si Eva na walang kasalanan. Mayro< 
buong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nguni't, noong sila'y sumuway sa ipina 
ng Diyos sa Paraiso ng Eden, ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos ay n< 





agkakasala ang naghiwaiay ng tao sa Diyos. "Datapuwa't ang iyong mabigat 
na sala ang siyang gumawa ng pakikipaghiwaiay sa pagitan ng Diyos at ikaw, at ang 
iyong pagkakasala ang siyang nagkttbii sa Kanyang mukha" (Isa. 59:2). Ito an 
yang umaagaw sa tao para magkaroon ng katahimikan. 




Ang sabi sa Biblia, ang pagkakasala ay mayroong lahasang kaparusahan,".4«£ 
kabayaran sa kasalanan ay kamatayan" (Rom. 6:23). Kamatayan ng higit pa sa 
kamatayan ng katawan {physieal death). Ang kahulugan ntto ay ang kamatayan ng 
ating espiritu — walang hanggang paghihirap at watang hanggang pagkawalay sa 
Diyos. ' 'Ang magiging pamsa nilay walang hanggang kapahaniakan at pagkawak 



sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhaiian "(11 Tes. 1 : 9). 

Walang magkagusto ng kahit na sino ang mamatay at maghirap ng walang hang 
gan. Marami sa mga tao ang naghahangad gumawa ng mabuti at nararapat na mga 
gawain at mga pangttain tulad ng pagtulong sa mga mahihirap, pakikibahagi sa mga 
gawain para sa simbahan, pangungumpisal, pagdiriwang sa mga banal na araw upar' 
sa gayon ay maligtasan nila ang kaparusahang ito. Subalit an§ mga bagay na ito - 
nakakabuti lamang para sa kanilang mga sarili — walasamga ito ang maaring ka 
yaran rg pagkakasala. 

Ang sabi ng Diyos, L Ang lahat sa ami'y pawang nagkasala. Ang aming katuiad, 
ihit anong gawin ay duming di hamak. " (Isa. 64:6). "Sapagka 't sa biyaya kayo V 
ingaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, 
ito 'y kalaob ng Dios: Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay 
huwag magmapuri " (Efeso 2 : 8 9). 





1 Na hindi datiil sa mgagawa sa katuwiran na ginagawa natingsarili, kundi ayon 
sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa 
mulittg ' kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Sarto" (Titus 3:5). 

Walang mabuting gawain nanaisagawa ng tao para t3nggapin ng Diyos bilang 
kabayaran ng kanyang pagkakasala. Papaano iyan, ang Diyos ba ay humihmgi ng 
kabayaran para sa ating mga kasalanan? 

Ito ay ang tanging nagawa lamang sa krus ng Anak Niyang si Jesucristo. At ano 
lagawang ito ni Cristo? 

Dinala niyasa Kaniyang Sarili ang bigat ng ating mga pagkakasaia. 'Nasiya 
rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabawng 
kahoy... "(lPedro2:24) 

Nagtiis siya sa atin. 

Sapagka't si Cristo tnan ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang 
matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Dws; 
siyangpinataysalaman, ngunit binuhay sa espiritu (1 Pedro 3:18) 

Namatay siya para. sa atin. 

"Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na 
nang tayo 'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atm (Rom. 
5.8). 

Noong si Cristo ay mailibing, Siya ay hindi namalaging patay. Siya 'y muling na 
nay mula sa puntod ng mga patay, ang Tagapagligtas na nabuhay (1 Cor. 15:4). 
; inanggap ng Panginoong Diyos ang ginawa ni Jesusat tayo ay malayang makaka- 
punta sa kanya at magkaroon ng walang hanggang bunay. Nguni't papaano ito? Ka- 
iiangan natin Siyang tanggapin bilang ating sariling Tagapagl igtas. 

"Datapuwa't ang lariat ng sa kaniya'y nagsitariggap, ay pinagkalooban 
n iya sila ng karapatang maging rnga anak ng Dios ' ' ( J uan 1:12). 

At ito ang patotoo, na tayo 3 y binigyan ng Dios ng buhay na walang 
hanggan, at ang buhay na itu ay naaa Kaniyang Anak. Ang kinaroro- 
onan ngAnakay kirmroruonan ng buhay (1 Juan 5:11-12). 

Ang sabi ni ]esus, "nakatayo ako sa labas ng pintuan (ngiyong puso) at tumu- 
tuktok. Kung diringgin nimtman ang aking tinigat buhuksan angpinto, ako'y papa- 
sok sa kanya'' (Pahayag 3:20). Tatanggapin mo ba Siya ngayon sa puso? Kung gani- 
ang iyong nais, maaari po lamang dasalin ito: "Panginoong Jesus. napatunayan 

, uit ako ay makasaLinuu. Hinlhiling ko na patawarin mo ako sa akingmga kasala- 
nan. Ngayo'n ay tinatanggap ko na ikaw ang aking Tagapagiigtas at Panginoon. 
imen. 

Pagkatapos tanggapin si Oisto bilang iyong Tagapagligtas, naging anak ka na ng 
>s. Ikaw ay bagong likha ni Cristo. Mayroong mga apat na pangunahing bagay 

69 



pang rr.atulungan kang lalong maging malapit kay Cnsto at P ara ^P ak ' ta o ^ c k ^ 
riyang tuwlrang Pagka-Panginoon sa iyong buhay. Pag-aaral sa Biblia, Pagdarasal, 
agsunod sa utos, at Pagpapatunay. 

Huwas ninyong ikahiya ang pananampalataya kay Cristo. Ang , sabi ni Crlsto, 
Wl mg bala humikilala sa akin sa karap ng »W tao. ay kilalamn ko naman 
siya sa harap ng aking Ama na nasa Iangit " (Mat. 10:32). 

An* sabi sa Biblia "Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo. upang inyong 

namamaaltan ns Kanyang sinasabi at paniwalaan mp ang kanyang mga pangako. 
^nTnlkapalsabt "sinabi ng Diyos, naniniwla ako, at tanging tto an g akim 
wpasiya ' 7 

«Puspusm nga Kayo ng Diyos ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa 
pananarnpalataya sa Kanya" (Rom. 15: 13). 

Para sa lalong ikaliiiwanag ng inyong kaalaman tungkol sa Banal na Kasulatan 

gar. Maaari po lamang na sulatan ang mga puwang sa .bab goA dikaya ay 
mawag kay Dr. Mel Gabriel sa telepono bilang 23-6148 at 23 9/ \>3 paia 
pang palathala. 



Name 




ddress: 



eligious Affiliation: 



( ) Protestante 

( ) Romano Katoliko 

( ) Aglipayan 
) At Iba Pa 





ISANG MAIKLING TALAMBUHAY NI 
Dr. Melanio P Gabriel, Jr. 

Si Brother Mel, na siyang nakagiliwang tawag ng mga Cristiano kay 
Gabrie), ay ipinanganak noong Marso 24, 1937. Siya ay isinilang na Isang 
Iglesia Ni Cristo (Manalo) bilang panganay na supll.ig rtlna Mclani< 
Gabriel, Sr. at Lulu dela Paz. 

Maagang naulila si Mel sa kaniyang ina - kaya artg malaking bahag 
paglingap sa kaniyang mga kapatid ay naatang sa kaniya. Sinikap niyan* 
makapag-aral na mabuti — kahit na walang baon sa paaralan at walang mg< 
aklat. Naghanap-buhay siya kahit batang-bata pa slya (mga 7 taon lamanj 
slya). Naranasan niyang magtinda ng diario, mamill ng bote at garapa, 
magtinda ng iee drop, at iba pang mga kakanin; naglako siya sa gabi ng 
balot at penoy, nagkondoktor siya sa bus, at nagkargador siya ng 
paninda ng isa sa mga tiya niya. Maraming mga pagpapakasakii: ang 

lya. 

Subali t hindi siya nasiraan ng loob - at nagtapos srya sa Torres High Sehool (Gagalanyin, Tondo) 
na may karangalan. Naging ''entranee at College seholar" siya saU.P Diliman. Nakapagtapos siya ng 
ledlsina sa U P.-P. G% H. noong 1960 at sa pagkuha ng Board E*ams ay isa siya sa mga ''top ten". 

Nakipag-isang dibdib siya noong Disyembre 24, 1961 kay Dra. Carolina A. Tiangeo at pinagi 
looban sila ng Dios ng 4 na anak - sinaOierrle, Ronnel (Boyet), Melanie,at Jun-Jun (Melanio III) 
Dra. Caroiina Gabriel ay isang obstetrielan-gyneeologist. 

Sa simula pa lamang ng kanilang pagtatayo ng klinika ay naging matagumpay na ang "mei 
praetlee" ng mag-asawa hanggang $a lumaki ng lumaki ang kanilang klinika sa Tugatog, Malat 
nakapagpatayo slta ng sarlling ospital (Ronn-Carmel Hospital - 115 M. Ponee, Galooean City). 

Si Brother Mel ay humawak ng iba't-ibang maseselang tungkulin sa Iglesia ni Cristo (Mana 
Halimbawa, siya ay naging: 

Pangulo ng mga dalaga at binata (Kapisanang Maligayang Pagtatagumpay - KMP). 
Tanging Ulirang Binata sa KMP. 

Pangulo ng mga eollege & university (students) sa INK. 

Tagapanguna sa pag-oorganisa at unang Pangulo ng kapisanan ng mga may-asawa sa lf 
(Buklod). 

Pangulong diaeono sa lokal (kongregasyon) ng Caloocan. 
Pangulong diaeono sa lokal ng Malabon. 

"Pangulo ng mga pangulong diaeono" ayon na rin sa mgi maytungkulin sa INK. 
Tagapangasiwa ng Seeretariat na nagsusuri ng mga gawain ng mga pastor at ministro ng 
(Metro Manlla) 



Noong araw ay ipinakipaglaban niya ang kaniyang hidwang pananampalataya na si Crlsto ay 
lamang na pinagkalooban ng Dios ng iba't-lbang kapangyarihan. Naikintai buhat sa kaniyang mur 
isipan na sl Felix Manalo ay sugo ng Dios sa huling araw - at walang maliligtas kundi ang mga mi 
brong nakatala sa INK. (Kaya halos puro Pilipino lamang ang maklkita sa langit). 



Marami siyang natuklasan at'natiyak na mga hindi kapuri-puring lihim, mga gawain, ai mgadok- 
trina sa INK - lalo na nga at siya ay nasa "inner clrcle w . Nguni'r Itnitikom niya ang kaniyang bibig 
hanggang sa pagdating ng takdang kapanahunan. Ang nilalaman ng aklat na ito ay hlndi pa ganap at 
kumpleto. 

Nakilala ni Brother Mel ang tunay na Panginoon at tinanggap niya si Cristo bilang Panginoon at 
Tagapagligtas noong Abril 1979. Pagkatapos noon ay ibinahagi na niya sa iba't-ibang mga 
>rayergroups'' ang kanlyang patotoo al karanasan sa Panginoon. Kasama ng ibang mga G istiano, slya 
nagtatag ng "prayer meetlng" sa Reaeh-Out Blblleal House sa Monumento, Caloocan noong .* 
1979 na lumago ng lumago at patuioy sa paglago. 

Isinirkular ni Brother Me< at ang kaniyang sambahayan ng Pamunuan ng INK na itiniriwai^ 
noong Agosto 19, 1979 - "na bawal batiin, bawal kausapin. . Maraming mga paninirang-puri at pag- 
uusig ang kaniyang tinanggap subali't magiting niyang ipinakikipagbaka ang tunay na pananampalnta- 
yang Gristiano na kaniyang naliwanagan. 



